1520-45 ઊ0થ811 81007381010 


કુઓઆનિ અને પયગંબર 


લે. સૈયદ અબુલઆ'લા મૌદૂદી 


9 અનુવાદ ૦ 
મુહમ્મદ જમાલ પટીવાલા 


કેક 


(રારૂઅલ્લાહનાનામથી, જે અત્યંતકૃપાળુ અને દયાળુ છે.) 


મસ્તાવના 


આ પુસ્તક “કુઅનિ અને પયગંબર જે તમારા હાથમાં છે, નવીન સંસ્કરણ છે. 
આ પુસ્તકની ઉપયોગિતા અને મહત્ત્વને નજર સામે રાખીને તેમાં ઘણાં મૂળભૂત સુધારાઓ 
કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યતઃ સંસ્કૃત ગ્રંથોના સંદર્ભો અને તેના અનુવાદોને સુધારવામાં 
આવ્યા છે. લેખકના તે નિવેદનો અને સંદર્ભોના મૂળ સ્રોત પણ સંદર્ભ-ગ્રંથોથી શોધીને 
આપવામાં આવ્યા છે, જેમને લેખક કોઈપણ સંદર્ભ-સ્રોત આપ્યા વિના પોતાની વાત 
કહેતા ગયા. આજની આવશ્યકતાનુસાર તેના સંદર્ભો પ્રસ્‍તુત સંસ્કરણમાં આપવામાં 
આવ્યા છે. આ દષ્ટિએ હવે આ પુસ્તક વધારે ઉપયોગી બની રહેશે. 


આ પુસ્તક મૂળ ઉર્દૂપુસ્તક “કુરબાન ઔર પયગંબર (સં.ફેબ્રુઆરી-૨૦૦૯)ને 
સામે રાખીને પુનઃ અનુવાદ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ક્યાંક-ક્યાંક તેના હિન્દી અનુવાદથી 
પણ મદદ લેવામાં આવી છે. 


અત્રે નોંધનીય છે કે આ પુસ્તકના પ્રકાશન અને લેખક દ્વારા લખવાનો ઉદ્દેશ્ય 
એ સિવાય બીજો કંઈ નથી કે લોકોને સત્યથી વાકેફ કરાવવામાં આવે. મહાપુરુષો અને 
પયગંબરો વિશે મનુષ્યેતર હસ્તી કે ઈશ્વરનો અવતાર કે તેમના સ્વયં ઈશ્વર હોવાનો જે 
દેષ્ટિકોણ લોકો અપનાવતા રહ્યા છે, તે દેષ્ટિકોણમાં પરિવર્તન આવે અને તેઓ સત્યના 
જિજ્ઞાસુ બને. 


* પુસ્તકની શુદ્ધતા અંગે અમારા પૂર્ણ પ્રયાસ હોવા છતાં, જો કોઈ સુટિ વાચકોને 


મળે તો તેઓ અમને માહિતગાર કરશે તેવી અપેક્ષા છે, જેથી આગામી સંસ્કરણમાં તેને 
સુધારી શકાય. 


- ઇસ્લામી સાહિત્ય પ્રકાશન-ગુજરાત 


[3] 


કુરાન અને પયગંબર 
કુંઅનિ પોતાને લઈને આવનારને કયા રૂપમાં પ્રસ્તુત કરે છે ? 


જગતમાં માનવીના માર્ગદર્શન અને પથ-પ્રદર્શન માટે હંમેશાં એવા 
પૂણ્યાત્માઓ લોકો જન્મ લેતા રહ્યા છે, જેમણે પોતાની વાણી અને આચરણ દ્વારા 
માનવીને સત્ય અને સચ્ચાઈનો સીધો રસ્તો બતાવ્યો છે. પરંતુ તેમના આ ઉપકારનો 
બદલો માનવી મોટાભાગે અત્યાચારના સ્વરૃપે જ આપતો રહ્યો છે. તેમના ઉપર 
અત્યાચાર કેવળ તેમના વિરોધીઓએ જ નથી કર્યો, બલ્કે તેમને માનનારાઓએ પણ 
કર્યો. એક બાજુ જ્યાં વિરોધીઓએ તેમની શિક્ષાઓ પ્રત્યે ઉપેક્ષા દાખવી, તેમની 
સચ્ચાઈનો ઇન્કાર કર્યો, તેમના સંદેશને ઠુકરાવી દીધો અને તેમને તકલીફો આપીને 
સન્માર્ગથી હટાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો; ત્યાં બીજી બાજુ તેમને માનનારાઓએ પણ 
તેમના પછી તેમની શિક્ષાઓને વિકૃત કરી નાખી, તેમના આદેશોને બદલી નાખ્યા, 
તેમણે લાવેલ ગ્રંથોમાં ફેરફારો કર્યા. અને સ્વયં તેમના વ્યક્તિત્વને પોતાની 
વિલક્ષણપ્રિયતાનું રમકડું બનાવીને ઈશ્વરત્વ અને ખુદાઈનું રૂપ આપી દીધું. પ્રથમ 
મ્રકારનો અત્યાચાર તો તે પૂણ્યાત્મા લોકોના જીવન સુધી જ કે તેમના પછી વધુમાં 
વધુ અમુક વર્ષો સુધી જ સીમિત રહ્યો; પરંતુ બીજા પ્રકારનો અત્યાચાર તેમના પછી 
સદીઓ સુધી થતો રહ્યો અને ઘણાં મહાપુરુષો ઉપર આજ પર્યત થઈ રહ્યો છે. 

દુનિયામાં આજ સુધી સત્યના જેટલા ઈશદૂતો આવ્યા છે, તે સૌએ પોતાનું 
જીવન તે જૂઠા ઈશ્વરોના ઈશ્વરત્વને સમાપ્ત કરવામાં લગાવી દીધું, જેમને માનવીએ એક 
ઈશ્વરને છોડીને પોતાના ઈશ્વર બનાવી લીધા હતા. પરંતુ હંમેશા એવું બનતું આવ્યું છે 
કેતેમના પછી તેમના અતુયાયીઓએ પોતાની અજ્ઞાનતાપૂર્ણ શ્રદ્ધાને કારણે સ્વયં તેમને 
જ ઈશ્વર અથવા ઈશ્વરત્વમાં ઈશ્વરના ભાગીદાર બનાવી દીધા અને તેમને પણ એ જ 
ઉપાસ્યોમાં સામેલ કરી લેવામાં આવ્યા, જેમના ખંડન અને વિરોધ માટે તેમણે પોતાનું 
સમગ્ર જીવત્ત ખપાવી દીધું હતું. 

વાસ્તવમાં મનુષ્ય સ્વયં પોતાની જાત અંગે કંઈક એટલી હદે ખોટી ધારણા 
ચખે છે કે તેતે માનવતાના પૂણ્ય આચરણ અને પવિત્ર સ્વભાવની સંભાવના પર ખૂબ 


4] 


ઓછો વિશ્વાસ છે. તે પોતાની જાતને માત્ર કમજોરીઓ અને નીચતાનો સંગ્રહ જ માને 
છે. તેનું હૃદય એ મહાન હકીકતની જાણકારી અને વિશ્વાસથી મોટાભાગે ખાલી રહે છે 
કે તેની માટીની કાયાને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરે એવી શક્તિઓ પ્રદાન કરી છે કે તે તેને 
માનવ હોવા અને માનવીય ગુણો ધરાવતા હોવા છતાં પણ સ્વર્ગલોકમાંના ફરિશ્તાઓથી 
પણ ઉચ્ચ દરજ્જા સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે પણ આ જગતમાં 
કોઈ મનુષ્યએ પોતાને ઈશ્વરના પ્રતિનિધિના રૂપમાં પ્રસ્તુત કર્યો તો તેને બીજા માણસોએ 
સૌપ્રથમ તો એ જોઈને કે આ તો આપણી જેમ જ શરીર ધરાવનાર માનવી છે, તેને 
ઈશ્વર સુધી પહોંચ રાખવાવાળો માનવાથી જ ઇન્કાર કરી દીધો; અને જ્યારે છેવટે તેના 
વ્યક્તિત્વમાં અસાધારણ ગુણો જોઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક નજર નાખી તો પછી કહ્યું કે જે વ્યક્તિ 
આવા અસાધારણ ગુણો ધરાવતો હોય, તે કદાપી મનુષ્ય નથી હોઈ શકતો. પછી કોઈ 
સમૂહે તેને ભગવાન બનાવ્યો, કોઈએ અવતારનો સિદ્ધાંત ઘડીને વિશ્વાસ કરી લીધો કે 
ઈશ્વરે તેના રૂપમાં જન્મ લીધો છે, કોઈએ તેનામાં દૈવીગુણો અને ઈશ્વરીય અધિકારોનો 
ભ્રમ પાળ્યો અને કોઈએ સમજી લીધું કે તે ખુદાનો પુત્ર છે. જયારે કે કુર્ઓાન અનુસાર 
ઈશ્વર આ તમામ અવગુણોથી પવિત્ર અને ઉચ્ચ છે - હઇફઇ(કકઇડ (જો કે તે 
પવિત્ર અને ઉચ્ચતર છે એ વાતોથી જે આ લોકો કહે છે. - કુરબાન, €:૧૦૦) 

દુનિયાના કોઈપણ ધર્મગુરુનું જીવન જોઈ લો. તમે જોશો કે તેના ઉપર સૌથી 
વધુ અત્યાચાર સ્વયં તેમને માનનારાઓએ જ કર્યો છે. તેમણે તેમના ઉપર પોતાની 
કલ્પનાઓ અને અંધશ્રદ્ધાઓના એટલા આવરણો ચઢાવી દીધાં કે તેમના રંગ-રૂપ જોવા 
તદ્દન અશક્ય બની ગયું છે. માત્ર એટલું જ નહીં કે તેમણે બદલી નાખેલા ગ્રંથોથી એ 
જાણવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે કે તેમની મૂળ શિક્ષા શું હતી, બલ્કે આપણે તેમનાથી એ પણ 
જાણી શકતા નથી કે વાસ્તવમાં તેઓ પોતે શું હતા ? તેમના જન્મમાં અજાયબી, તેમના 
બાળપણમાં અસ્વાભાવિકતા, તેમની યુવાની અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ વિચિત્રતા અને 
તેમના જીવનની દરેકે-દરેક વાતમાં ચમત્કાર અને તેમના મૃત્યુ સુદ્ધામાં પણ અનોખાપણું; 
ટૂંકમાં, આરંભથી લઈને અંત સુધી એક વાર્તા જ વાર્તા દેખાય છે અને તેને એવા સ્વરૂપમાં 
પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવે છે કે કાં તો તેઓ પોતે જ ઈશ્વર હતા અથવા ઈશ્વરના પુત્ર કે 
ઈશ્વર સ્વયં તેમનામાં સમાઈ ગયો હતો કે પછી ઓછામાં ઓછું ઈશ્વરત્વમાં કોઈને કોઈ 
હદ સુધી તેઓ ભાગીદાર હતા. 

જેમ કે ગૌતમ બુદ્ધને જુઓ. બૌદ્ધમતના ઊંડા અધ્યયન પછી માત્ર એટલું જ 
અનુમાન કરી શકાય છે કે તે દઢ સંકલ્પ માનવીએ બ્રાહ્મણવાદની ઘણીખરી ક્ષતિઓની 
સુધારણા કરી હતી અને વિશેષ રૂપે એ અનેક સત્તાઓની ખુદાઈનું ખંડન કર્યું હતું, જેમને 
તે કાળના લોકોએ પોતાના ઉપાસ્યો બનાવી લીધા હતા. પરંતુ તેમનાં મૃત્યુ પછી એક 


[2] 


સદી પણ વિતી નહોતી કે વૈશાલીની સભામાં તેમના અત્તુયાયીઓએ તેમના બધા શિક્ષણને 
બદલી નાખ્યું. મૂળ સૂત્રોની જગ્યાએ નવા સૂઝો બનાવી નાખ્યાં અને આધારભૂત સિદ્ધાંતો 
અને તેના ઉપર નિર્ધારિત વ્યવસ્થાઓમાં પોતાની ઇચ્છાઓ અને વિચારો અનુસાર 
મનમાની કરી. એક તરફ તેમણે બુદ્ધને નામે પોતાના મતના એવા વિશ્વાસો નિયત કર્યા, 
જેમાં ઈશ્વરનું ક્યાંય પણ કોઈ અસ્તિત્વ જ નહોતું અને બીજી તરફ બુદ્ધને સર્વજ્ઞાની અને 
જગતનો આધાર તથા એક એવું અસ્તિત્વ માની લીધું જે દરેક યુગમાં સંસારની સુધારણા 
માટે બુદ્ધ બનીને આવતો રહે છે. તેમના જન્મ, જીવન તથા ગત જન્મ અને આવનાર 
જન્મોના સંબંધે એવી-એવી અદ્દભુત કહાણીઓ ઘડી કાઢી, જેને વાંચીને પ્રોફેસર વિલ્સન 
જેવા સંશોધક પણ ચકિત થઈને બોલી ઉઠે છે કે ઇતિહાસમાં વસ્તુતઃ બુદ્ધનું કોઈ અસ્તિત્વ 
જ નથી. ત્રણ ચાર સદીઓમાં આ કહાણીઓએ બુદ્ધમાં ઈશ્વરત્વનો રંગ ભરી દીધો અને 
કનિષ્કના જમાનામાં બૌદ્ધ મતના પંડેતો અને નેતાઓના એક મોટા અધિવેશને (જે 
કશ્મીરમાં યોજાયું હતું) નિર્ણય કરી લીધો કે બુદ્ધ વાસ્તવમાં ઈશ્વરનું ભૌતિક રૂપ હતા 
અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઈશ્વર તેમના રૂપમાં પ્રગટ થયો હતો. 

આવો જ વ્યવહારરામચંદ્રજી સાથે થયો. વૈદિક સાહિત્ય અર્ચ સ્વયં રામાયણ* 
ના અધ્યયનથી સ્પષ્ટજાણકારી મળે છે કે રામચંદ્રજી કેવળ મનુષ્ય હતા. તેઓ પ્રમાણિકતા, 
સદાચાર, ન્યાય, વીરતા, ઉદારતા, સદ્વ્યવહાર, દયા અને ત્યાગમાં પરાકાષ્ઠાએ જરૂર 
પહોંચ્યા હતા, પરંતુ ઈશ્વરત્વ એમનામાં જરા પણ નહોતું. છતાં મતુષ્યત્વ અને આ 
શ્રેષ્ઠ ગુણોત્તું એકત્ર થવું એક એવી સમસ્યા બની ગઈ કે ભારતવાસીઓ તેને ઉકેલી ન 
શક્યા. તેથી રામચંદ્રજીનાં અવસાનના ઘણાં દિવસો પછી એ ધારણા બનાવી લેવામાં 
આવી કે તેઓ વિષ્ણુજી*ના અવતાર હતા; અને તેઓ એ લોકોમાંથી એક હતા, જેમના 


૧. જુઓ: ત્કગ્વેદ ૧૦/૯૩ / ૧૪, એતેરેય બ્રા. ૭ / ૨૭-૩૪, શતપથ ૪/૧૯ /૧ / ૭, 
જૈ, ઉપ. બ્રા. ૩/૭/૩/ર, ૪/૯/૧/૧, 

૨. જુઓ : યુદ્ધ કાણ્ડ સર્ગ ૧૩૦, અર. કાં. સર્ગ ૬૩, ૬૪, ૬૬, ઉ. કાં. સર્ગ ૧૧૮ 
અયો. કાં. સર્ગ ૧૦૭, વગેરેની ઘટનાઓ. 

૩. વિષ્ણુહિંદુઓની વર્તમાન ધારણાઓ અનુસાર પાલનહાર ઈશ્વર કે દેવતાનું નામ છે. સંભવતઃ વાસ્તવમાં આ 
ઈશ્વરની પાલનણારી અને પ્રભુતા (રુબુબિયત)ના ગુણની કલ્પના હતી, જે પાછળથી સ્થાયી રૂપે માની 
લેવામાં આવી. હિંદુઓમાં દેવતાઓની પૂજા-અર્ચનાની શરૂઆત આ જ રીતે થઈ છે કે ઈશ્વરના ગુણોમાંથી 
પ્રત્યેક ગુણને તેમણે ઈશ્વરથી અલગ કરીને સ્વતઃ તેને એક ઈશ્વર ઠરાવી લીધો. 


“વૈદિક સાહિત્ય અનુસાર આ એ ઈશ્વરનું નામ છે જે દયાળુ, સંકટમોચન છે (ત.  / ૪૯ / ૧૩). 
તેમનું મુખ્ય કાર્ય સંયોજન, ધારણ, કેન્દ્રીકરણ અને સંરક્ષણ છે. “વિષ્ણુ' શબ્દ વાસ્તવમાં પરમ્‌ સત્તા 
પરમેશ્વરના અનેક ગુણવાચક નામોમાંથી એક નામ છે. આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ “વિષ્લૃ' ધાતુથી થઈ છે, જેનો 
અર્થ છે, “સર્વત્ર ફેલાવું', વ્યાપક હોવું'. મહાભારત (પ / ૭૦ / ૧૩) અનુસાર વિષ્ણુ એ પ્રભુનું નામ છે, જે 
સર્વત્ર વ્યાસ છે અને સમગ્ર સૃષ્ટિનો સ્વામી છે. ત્ર. ૧.૧૫૪.૨ માં નિત્ય, જગતકર્તા, નવીનતમ તથા સ્વયં 
ઉત્પન્ન પ્રભુના પયયિ 'વિષ્ણુ' રૂપમાં કરવામાં આવેલ છે. ” -- પુસ્તકના હિન્દી અનુવાદમાંથી ઉદ્ૃત 


[6] 


રૂપમાં વિષ્ણુજી સંસારની સુધારણા માટે વિભિન્ન યુગોમાં જન્મ લેતા રહે છે. 


શ્રી કૃષ્ણજી ઉપર આ સંબંધે આ બંને કરતાં વધુ અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો. 
'ભગવદ્‌ ગીતા” પરિવર્તનનાં કેટલાય તબક્કાઓ પસાર કર્યા પછી જે સ્વરૂપે આપણા 
સુધી પહોંચી છે, તેના ઊંડા અધ્યયનથી ઓછામાં ઓછી એટલી જાણકારી મળે છે કે 
કૃષ્ણજી એકેશ્વરવાદી વ્યક્તિ હતા અને તેમણે ઈશ્વરની સત્તા વિશે તેના સર્વશક્તિમાન 
હોવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. પરંતુ મહાભારત, વિષ્ણુપુરાણ, ભાગવતપુરાણ વગેરે 
પુસ્તકો અન્તે સ્વયં ગીતા તેમને એ રૂપમાં પ્રસ્તુત કરે છે કે એક બાજુ તેઓ વિષ્ણુના 
સાક્ષાત્‌ અવતાર, સૃષ્ટિના રચયિતા અને બ્રહ્માંડના નિયામક લાગે છે અને બીજી બાજુ 
એવી વાતો તેમના સાથે જોડી દેવામાં આવે છે કે તેમને ભગવાન તો ભગવાન, સદાચારી 
મનુષ્ય માનવું પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. શ્રીમદદભગદ્દગીતાપ્માં કૃષ્ણજીના આ કથનો 
આપણને જોવા મળે છે :- 


પિતાહમસ્ય અપતો માતા ધાતા પિતામહ: । 
તે પવિત્રમોવમર ગ્રવતામ યગુરેવ ચ | 
શતિર્મ્તા પ્રમુઃ સાક્ષી સિવાસ શરળ સુહ્ત્‌ | 
પ્રશવઃ પ્રછવઃ સ્થાન સિધાન વીગમવ્યયમ્‌ ॥ 
તપાશ્યહમહં વર્ષ સિશઇવાજુત્તઝામિ વ । 
ગથ પૈવ મૃત્યુશ્વ સવસસ્વાદમર્ગુન 
(શ્રીમદ્ભગવદ્‌ગીતા, ૯ / ૧૭-૧૯) 
હું જ આ સંપુર્ણ જગતનો ધારક અર્થાત્‌ ધારણ-પોષણ કરવાવાળો 
અને કર્મોનું ફળ આપવાવાળો તથા પિતા, માતા અને પિતામહ છું 
અને જાણવા-યોગ્ય અને પવિત્ર ઓંકાર* તથા ત્કગ્વેદ, સામદેવ અને 
ચજુર્વેદ પણ હુંજ છું. હે અર્જુન ! પ્રાત કરવા યોગ્ય અને ભરણ-પોષણ 
કરવાવાળો સૌનો સ્વામી, શુભ-અશુભ જેવાવાળો, સૌનું નિવાસ- 
સ્થાન અને શરણ લેવા યોગ્ય તથા પ્રતિ-ઉપકારની ઇચ્છા ન રાખીને 
હિત કરવાવાળો અને ઉત્પત્તિ, પ્રલયરૂપ તથા સૌનો આધાર-આશ્રય 
સ્થાન અને અવિનાશી કારણ પણ હું જ છું. હું જ સૂર્યરૂપ થઈને તપું 
છું તથા વર્ષાને આકર્ષિત કરું છું અને વરસાવું છું અને હે અર્જુન ! હું 
જ અમૃત અને મૃત્યુ તથા સત્ય અને અસત્ય પણ બધું હું જ છું.” 
૧. શ્રીમદૂભગવદ્‌ગીતાના તમામ સંદર્ભો - શ્લોકો અને અનુવાદ “શ્રીમદ્ભગવદ્‌ગીતા (હિન્દી-સમજુતી સહિત)', 


પ્ર. ગીતા પ્રેસ, ગોરખપુર, ૧૯મું સંસ્કરણ, સંવત ૨૦૫૮થી લેવામાં આવેલ છે. (પુસ્તકના હિન્દી અનુવાદમાંથી) 
૨. ઓંકાર - એકમાત્ર મનોરથો પૂરાં કરનાર 


[2 


*ન મે વિયુઃ સુરમળાઃ પ્રમવં ન થછર્ષવઃ । 
ઝહમારિટ વેવાનાં મટથીળાં વ સર્વશઃ ॥૨॥ 
થો માયઝમનારિં ચ વેત છોજ્મણેશ્વરથ્‌ 1 
ગતઃ ત મર્ત્યેથુ સર્વપાપેઃ પ્રયુચ્યતે 1૩1 
““મારી ઉત્પત્તિને સમગ્ર દેવતાગણ અને મહર્પિઓ (પણ) નથી 
જાણતા, કારણ કે હું બધી રીતે દેવતાઓનું અને મહર્ષિઓનું (પણ) 
આદિ કારણ છું. જે મને અજન્મ્યો, અનાદિ અને તમામ લોકોના 
મહાન ઈશ્વર તત્ત્વથી જાણે છે, તે મત્તુષ્યોમાં જ્ઞાની પુરૃષ સંપૂર્ણપાપોથી 
મુક્ત થઈ જાય છે.” 


આ જ અધ્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું છે : 
અહમાત્તા ગુછાજેશ સર્વમૂતાશયરિથતઃ 1 
અહ્માવિશ્વ મષ્યં ય યૂતાનાયનત છવ ચ 1૨૦॥ 
આિત્યાનાપટ વિજ્ુગ્યોતિષાં રવિરશુયાન્‌ । 
મરીચિર્ષરતામાસ્મ નક્ષત્રાજામઈ શશી 11૨૧॥ 
અથતિ “હે અર્જુન ! હું સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં સ્થિત છું તથા 
સર્વપ્રાણીઓનો આદિ, મધ્ય અને અંત પણ ઠું જ છું. હું આદિત્યના 
બારપુત્રોમાં વિષ્ણુ૫ (અને) જ્યોતિઓમાં કિરણોવાળો સૂર્ય છું (તથા) 
હું ઓગણપચાસ વાયુ દેવતાઓનું તેજ (અને) નક્ષત્રોનો અધિપતિ 
ચંદ્રમા છું.'” 
આ જ અધ્યાયમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે : 
સ તવસ્તિ વિના યત્સ્યાન્મવા મુતં વરાવરમ ॥ (ગીતા, ૧૦/૩૯) 
“તે ચલ અને અચલ (કોઈ પણ) પ્રાણી નથી, જે મારા વિનાનું હોય.” 
વિજ્મ્યાર્ટામિવં, જૃત્લ્નમેવાશેન રિથતો ગપત્‌ 1૪૨] 


“હું આ સંપૂર્ણ જગતને પોતાની યોગમાયા (સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ 
કરનાર ઈશ્વરની શક્તિ)ના એક અંશ માત્રથી ધારણ કરીને સ્થિત 
છું, તેથી મને જ તત્ત્વથી જાણવું જોઈએ.” 


૧. હિંદુઓના તમામ દેવતાઓમાંથી ૧ર દેવતાઓ સૌથી મોટા છે, જેમને આદિત્ય કહે છે અને વિષ્ણુ તેમાંથી 
સૌથી મોટા દેવતા છે. આ ૧૨ આદિત્ય હિંદુઓની ધારણાનુસાર અદીતીન॥ પુત્રો હતા. 


[8] 


અધ્યાય ૧૧ માં કહેવામાં આવ્યું છે : 
મત્મર્યકૃન્ત્વરનો મજ્ઞનવ્તઃ સડવિતઃ 1 
સિયે: સર્વમૂતેણુ યઃ સ મામેત્તિ પાળ્ડ્ય 1૫૫॥। 
અથતિ “હે અર્જુન ! જે પુરુષ કેવળ મારા જ માટે સંપૂર્ણ કર્તવ્ય- 
કર્મો કરનાર છે, મારો એકાગ્ર છે, મારો ભક્ત છે, આસક્તિરરાહેત 
છે (અને) સંપૂર્ણ ભૂતપ્રાણીઓમાં વેરભાવના રહિત છે, તે (અનન્ય 
ભક્તિયુક્ત પુરુષ) મને (જ) પ્રાપ્ત થાય છે.” 


અધ્યાય ૪માં વર્ણન છેઃ 


ગનગોડષિ સન્નવ્યવાત્યા મૂતતાનામીશ્વરોડપિ સન્‌ । 
પ્રજાતિ સ્વામાધિજાવ સ*્મવાાત્યમાયવા ॥૬॥ 
મવા થવા “હિ ધર્મસ્ય *ાસિર્મવાતતિ માસ્ત । 
ઝશ્યુત્થાનમધર્યસ્ય તવાત્માન સુખામયરમ્‌ ॥૭॥ 
પારિત્રાળાવ સાધૂનાં વિનાશાવ ચ યુષ્કૃતાય્‌ | 
થર્મસસ્થાપનાર્યાય સમ્મરવામિ યુગે-યુમે 1૮1 

અથતિ ““હું અજન્મ્યો (અને) અવિનાશીસ્વરૃપ હોવા છતાં પણ 

(તથા) સમસ્ત પ્રાણીઓનો ઈશ્વર હોવા છતાં પણ પોતાની પ્રકૃતિને 

આધીન કરીને પોતાની યોગમાયાથી પ્રગટ થાઉ છું. હે ભારત ! 

જ્યારે-જ્યારે ધર્મની હાંને (અને) અધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યારે- 

ત્યારે જ હું મારા રૂપને રચું છું. સાધુ પુરુષોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, 

પાપ-કર્મ કરનારાઓનો વિનાશ કરવા માટે અને ધર્મની સારી રીતે 

સ્થાપના કરવા માટે (હું) યુગે-યુગે પ્રગટ થયા કરું છું.” 

આ શ્લોકોમાં સ્પષ્ટ રૂપે ગીતાના શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયંના ઈશ્વર હોવાનો દાવો કર્યો 
છે.૫ બીજી બાજુ ભાગવત પુરાણ આ જ કૃષ્ણજીને એ રૂપમાં પ્રસ્તુત કરે છે કે તેઓ 
સ્નાન કરતી ગોપીઓનાં વસતો છપાવી લે છે.૨ જ્યારે શુકદેવ ત્રકષિને રાજા પરીક્ષિત 
પૂછે છે કે, ““ભગવાન તો અવતાર એટલા માટે લે છે કે સત્ય ધર્મ ફેલાવે. પછી આ કેવો 
ભગવાન છે કે ધર્મના તમામ સિદ્ધાંતોથી વિરુદ્ધ પરાયી સ્રીઓ સાથે અવૈધ સંબંધો રાખે 


૧. જો ગીતા સ્વયં એ વાતનું દાવેદાર હોત કે તે ઈશ્વરનો ગ્રંથ છે અને કૃષ્ણજી તેને પ્રસ્‍તુત કરનાર ઈશદૂત છે, તો 
ઉપરોક્ત કથનો મહદઅંશે ઈશ્વરના માની શકાતા હતા અને કૃષ્ણજી માટે ઈશ્વર હોવાનો દાવો ન રહેતો. પરંતુ 
મુશ્કેલી એ છે કે આ પુસ્તક સ્વયં પોતાને કૃષ્ણજીના ઉપદેશની હેસિયતે રજૂ કરે છે. આખી ગીતામાં ક્યાંય 
કોઈ સંકેત સુદ્ધા પણ એ વાતની તરફ નથી કે તે ઈશવાણી છે. 

૨. પૂર્વાર્ધ ૧૦ / રર / ૯ (હિન્દી અનુવાદમાંથી) 


91 


છે?” તો ત્રકષિને આ મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે આ બહાનાની આડમાં શરણ લેવું પડે છે કે, 
““સ્વયં દેવતાઓ પણ ક્યારેક સન્માર્ગથી ચલિત થઈ જાય છે. પરંતુ તેમના પાપ તેમના 
વ્યક્તિત્વ ઉપર એ રીતે અસર નથી કરતા જે રીતે આગ તમામ વસ્તુઓને બાળી 
નાખવા છતાં ગુનેગાર નથી હોઈ શકતી.”'' 


કોઈ ગંભીર અને બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ એ વિશ્વાસ નથી કરી શકતો કે કોઈ ઉચ્ચ 
કૌટિનાં ધર્માત્માનું જીવન આવું હોઈ શકે છે અને ન તો તે એ વિચારી પણ શકે છે કે કોઈ . 
સાચા ધર્મ-પ્રવર્તકે વાસ્તવમાં પોતાને મનુષ્યોના અને સૃષ્ટિના પ્રભુ-પાલનહાર રૂપમાં 
પ્રસ્તુત કર્યો હશે. કુરઆન અને બાઈબલના તુલનાત્મક અધ્યયનથી એ સચ્ચાઈ ખુલીને 
આપણા સામે આવી જાય છે કે લોકોએ પોતાની માનસિક અધોગતિ અને નૈતિક પતનના 
યુગમાં કેવી રીતે દુનિયાની પવિત્ર અને શ્રેઠ વ્યક્તિઓના જીવન-ચરિત્રોને એક તરફ 
ગંદા સ્વરૂપમાં ઢાળી દીધા છે, જેથી સ્વયં પોતાની કમજોરીઓ અને બૂરાઈઓને સાચા 
ઠરાવવાની દલીલ રજૂ કરી શકે અને બીજી તરફ આ મહાન પુરુષો વિશે ભિન્ત-ભિન્ન 
પ્રકારની ભ્રામક વાતો ફેલાવવા અને સંદેહો ઉત્પન્ન કરનાર કિસ્સા-કહાણીઓ ઉપજાવી 
લીધી. તેથી એવું લાગે છે કે આવું જ બધું કૃષ્ણજીની સાથે પણ થયું હશે અને તેમની મૂળ 
શિક્ષા અને વાસ્તવિક વ્યક્તિત્વ એનાથી બિલકુલ જુદું હશે, જેવું હિંદુઓના ધાર્મિક 
પુસ્તકો તેમને પ્રસ્‍તુત કરે છે. 

જે મહાપુરુષોનું ઈશદૂત હોવું જ્ઞાત અને સાબિત છે, તેમાંથી સૌથી વધારે 
અત્યાચાર હઝરત ઈસા (અલૈ.) પર કરવામાં આવ્યો છે. હઝરત ઈસા (અલૈ.) જ એક 
એવા મનુષ્ય હતા, જેમ કે બીજા મનુષ્યો હોય છે. મનુષ્યત્વની તમામ વિશેષતાઓ 
તેમનામાં પણ એવી જ હતી, જે રીતે મનુષ્યોમાં મોજૂદ હોય છે. ફરક કેવળ એટલો હતો 
કે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરે તેમને પોતાના પયગંબર (સંદેશવાહક) બનાવ્યા હતા; તેમને 
જ્ઞાન, વિવેક અને બુદ્ધિ પ્રદાન કર્યા હતા. તેમને ચમત્કારની શક્તિ આપીને એક દૂષિત 
જાતિની સુધારણા માટે નિયુક્ત કર્યા હતા. પરંતુ એક તો તેમની જાતિએ તેમને જૂઠા 
ઠેરવ્યા અને પૂરાં ત્રણ વર્ષ પણ તેમના પુનિત અસ્તિત્વને સહન ન કરી શકી, એટલે 
સુધી કે બરાબર યુવાનીમાં જ તેમની હત્યા કરવાનો પેણ [નિર્ણય કરી લીધો. પછી જયારે 
તેણે તેમના પછી તેમની મહિમા અને માન-પ્રતિષઠાને માની લીધી તો એટલા આગળ 
વધી ગયા કે તેમને ઈશ્વરના પુત્ર જ નહિં, બલ્કે ઈશ્વર જ બનાવી લીધા અને એ ધારણા 
તેમનાથી જોડી લીધી કે ઈશ્વર મસીહના રૂપમાં એટલા માટે આવ્યો હતો કે જેથી શૂળી 
ઉપર ચઢીને મનુષ્યોના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરે, કેમ કે તેમની કલ્પના મુજબ મત્તુષ્ય 
સ્વાભાવિક રૂપે ગુનેગાર હતો અને સ્વયં પોતાના આચરણથી પોતાની મુક્તિ કરી 
૨. આજવાત અમુક્ર ફેરફારની સાથે 'સુહતામ₹ ૧૦/૩૩ થી ૧૦/૩૪માં પણ છે. - હિન્દી અનુવાદમાંથી. 


[10] 


શકતો નહોતો. એક સાચો પયગંબર પોતાના પાલનહાર ઉપર આટલું મોટું જૂઠ અને 
લાંછન કેવી રીતે લગાવી શકતો હતો ? પરંતુ તેમને માનનારાઓએ શ્રદ્ધાના જોશમાં 
તેમના ઉપર આ જૂઠ અને લાંછન લગાવ્યું; અને તેમની શિક્ષાઓમાં પોતાની ઇચ્છા 
મુજબના એટલા ફેરફારો કરી નાખ્યા કે આજે (કુઅનિ સિવાય) દુનિયાના કોઈ પણ 
ગ્રંથમાં હઝરત ઈસા (અલૈ.)નું સાચું શિક્ષણ અને સ્વયં તેમની હકીકતનું કોઈ ચિહ્ન 
મળતું નથી. ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટમાં જે પુસ્તકો ચાર બાઈબલોના નામથી જોવા મળે છે, તેમને 
ઉઠાવીને જોઈ લો, તમામ હઝરત ઈસા (અલૈ.)ને ઈશ્વરના અવતાર, ઈશ્વરના પુત્ર 
અથવાસ્વયં ઈશ્વર હોવાની ખોટી ધારણાઓથી ભરેલાં છે. ક્યાંક ડઝરત મરયમ (અલે.)ને 

ખુશખબરી આપવામાં આવે છે કે તારો પુત્ર ઈશ્વરનો પુત્ર કહેવાશે. (લૂકા, ૧ :૩૫), 
ક્યાંક ઈશ્વરનો આત્મા કબૂતરની જેમ હઝરત ઈસા (અલૈ.) પર ઉતરીને આવે છે અને 
પોકારીને કહે છે કે આ મારો વ્ઢાંલો પુત્ર છે. (મત્તી, ૧૯-૧૭), ક્યાંક હઝરત ઈસા 
(અલૈ.) સ્વયં કહે છે કે હું ઈશ્વરનો પુત્ર છું અને તમે મને સર્વશક્તિમાનની પાસે જમણી 
બાજુ બેસેલો જોશો. (માર્કસ ૧૪:૬૨), ક્યાંક પ્રલય પછી બદલો મળવાના દિવસે 
ઈશ્વરના સ્થાને મસીહને [સેંહાસન પર બેસાડવામાં આવે છે અને તે કર્મો અનુસાર સજા 
કે ઇનામ વિશે નિર્ણય કરે છે. (મત્તી, ૨૫:૩૧-૪૬), ક્યાંક મસીહના મુખે કહેવડાવાય 
છે કે પિતા મારામાં છે અને હું પિતામાં છું. (યૂહજ્ઞા, ૧૦:૩૮) , ક્યાંક આ હંમેશા સાચું 
બોલવાવાળા વ્યક્તિના મોઢેથી એ ખોટા શબ્દો બોલાવડાવામાં આવે છે કે, “હું ઈશ્વરમાંથી 
નીકળીને આવ્યો છું.” (યૂહજ્ઞા ૮:૪૨) , ક્યાંક તેને અને ઈશ્વરને બિલ્કુલ એક કરી દેવામાં 
આવે છે અને તેની સાથે એ વાત જોડી દેવામાં આવે છે કે, “જેણે મને જોયો, તેણે પિતાને 
જોયો અને પિતા મારામાં રહીને પોતાના કાર્યો કરે છે.' (યૂહજ્ઞા, ૧૪:૧૦૯), ક્યાંક 
ઈશ્વરની તમામ વસ્તુઓ મસીહને હસ્તાંતર કરી દેવામાં આવે છે (યૂઢન્ઞા, ૩:૩૫) અને 
ઈશ્વર પોતાના ઈશ્વરત્વનું બધું કામ મસીહને સુપ્રત કરી દે છે. (યૂહન્ઞા, ૫૬૨૦-૨૨) 


આ વિભિન્ન જાતિઓએ પોતાનાં ધાર્મિક નેતાઓ અને માર્ગદર્શકો પર જે જૂઠ 
અને લાંછન લગાવ્યા છે, તેનું મૂળ કારણ તે એ જ વાતનું વતેસર કરીને પ્રસ્‍તુત કરવા 
અને અતિક્રમણનું વલણ છે, જેનો ઉલ્લેખ અમે આરંભમાં કર્યો છે. વળી આ ખરાબીને 
જે વસ્તુથી સૌથી વધારે પીઠબળ મળ્યું, તે એ હતી કે આ મહાપુરુષો અને વડવાઓ 
પછી સામાન્યતઃ તેમની શિક્ષાઓ અને સૂચનાઓને લખવામાં જ ન આવી. તેથી થોડોક 
સમય વિતી ગયા પછી તેમાં એટલી ભેળસેળ અને એટલું પરિવર્તન થઈ ગયું કે અસલી 
અને નક્લીમાં ભેદ કરવો અસંભવ બની ગયું. આમ, કોઈ સ્પષ્ટ આદેશ ન હોવાનું પરિણામ 
એ આવ્યું કે જેમ-જેમ સમય વીતતો ગયો, હકીકત ઉપર અંધવિશ્વાસ છવાતો ગયો. 


થોડીક સદીઓમાં તમામ સચ્ચાઈઓ ગૂમ થઈ ગઈ, કેવળ કહાણીઓ જ શેષ રહી ગઈ. 
-------ન્‍રન તાત... 
[11] 


સંસારનાં તમામ માર્ગદર્શકોમાંથી આ વિશેષતા કેવળ હઝરત મુહમ્મદ 
(સલ્લ.)ને જ પ્રાપ્ત છે કે આપનું શિક્ષણ અને આપનું વ્યક્તિત્વ ચૌદસો વર્ષોથી તદ્દન 
પોતાના વાસ્તવિક રૃપમાં સુરક્ષિત છે અને ઈશ્વરની કૃપાથી એવો પ્રબંધ થઈ ગયો છે કે 
હવે તેમાં ફેરફાર થવો બિલકુલ અસંભવ છે. માનવીની અંધશ્રદ્ધા અને તેની 
વિલક્ષણપ્રિયતાથી એ કંઈ દૂર પણ નહોતું કે તે આ મહાપુરુષને પણ, જે પરિપૂર્ણતાના 
સૌથી ઉચ્ચ દરજ્જા ઉપર પહોંચેલા હતા, ગપગોળા અને જૂઠની કહાણીઓ બનાવીને 
ઈશ્વરત્વથી કોઈને કોઈ રીતે જોડી દેતી અને તેમત્તું આજ્ઞાપાલન કરવાને બદલે કેવળ 
ચમત્કાર, પૂજા અને બંદગીનો વિષય બનાવી લેતી. પરંતુ ઈશ્વરને પોતાના પયગંબરોને 
મોકલવાના અંતિમ ચરણમાં એક એવો માર્ગદર્શક અને પથ-પ્રદર્શક મોકલવો હતો, જેનું 
વ્યક્તિત્વ સમગ્ર માનવ-જાત માટે શાશ્વત આદર્શ અને વિશ્વવ્યાપી માર્ગદર્શનનો સ્રોત 
હોય. તેથી તેણે અબ્દુલ્લાહના સુપુત્ર હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ના અસ્તિત્વને એ 
અત્યાચારથી સુરક્ષિત રાખ્યું, જે અજ્ઞાની શ્રદ્ધાળુઓના હાથે અન્ય પયગંબરો અત્તે 
માર્ગદર્શકોની ઉપર થતો રહ્યો. પ્રથમ વાત તો એ જ કે આપના સાથીઓ (સહાબા) 
અને તેમના પછીના અનુયાયીઓ (તાબેઈન) તથા તેમના પછીના “મુહદ્દેસીન' (હદીસના 
વિદ્વાનો)એ અગાઉના સમુદાયોથી તદન વિપરીત પોતાના નબી (સલ્લ.)ના જીવન- 
ચરિત્રને સુરક્ષિત રાખવાનો પોતે જ અસામાન્ય પ્રબંધ કર્યો, જેને કારણે આપણે પયગંબર 
(સલ્લ.)ના વ્યક્તિત્વને ચૌદસો વર્ષ વિતી ગયા હોવા છતાં પણ આજે લગભગ એટલા 
જ નિકટથી નિહાળી શકીએ છીએ, જેટલા નિકટથી સ્વર્ય આપ (સલ્લ.)ના સમયમાં 
લોકો નિહાળી શકતા હતા. જો પુસ્તકોનો એ આખો ભંડાર જગતમાંથી નષ્ટ થઈ જાય જે 
ઇસ્લામના વિદ્દાનોએ વર્ષોની કોશિશોથી એકત્ર કર્યો છે તથા હદીસ અને જીવન-ચરિત્રનું 
એક પૃષ્ઠ પણ સંસારમાં ન રહે જેનાથી હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ના જીવન વિષે કંઈક 
હાલ જાણી શકાય તેમ છે, પરંતુ જો કેવળ અલ્લાહનો ગ્રંથ (પવિત્ર કુરાન) જ બાકી 
રહી જાય, તો પણ આપણે આ ગ્રંથ (પવિત્ર કુઅન)થી એ તમામ મૂળભૂત પ્રશ્નોનો 
જવાબ મેળવી શકીએ છીએ જે તેને લઈને આવનારના સંબંધે કોઈના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ 
શકે છે. 

આવો, હવે આપણે જોઈએ કે કુર્ઓાન પોતાને લઈને આવનારને કયા રૂપમાં 
પ્રસ્‍તુત કરે છે : 

(૧) પવિત્ર કુઅનિ ઈશ્દૂતત્વ (રિસાલત) વિશે સૌપ્રથમ જે પ્રશ્નને ખૂબ જ 
સ્પષ્ટ રીતે ખોલી-ખોલીને વર્ણવ્યો છે, તે પયગંબરનું મનુષ્ય હોવું છે. કુઓનનાં અવતરણ 
પહેલાં સદીઓથી ચાલી આવતી ધારણાઓએ. એ. એક વાત નિશ્ચિત બનાવી દીધી હતી 
કે મનુષ્ય કદી ઈશ્વરનો પયગંબર અને પ્રતિનિધિ નથી બની શકતો. દુનિયાની સુધારણા 


[12] 


માટે જ્યારે પણ આવશ્યકતા હોય છે, ત્યારે ઈશ્વર પોતે જ મત્તુષ્યના રૂપમાં પ્રગટ થાય 
છે અથવા કોઈ ફરિશતાને કે દેવતાને મોકલી આપે છે અને એ કે દુનિયામાં જેટલાં 
મહાપુરુષો સુધારણા માટે આવ્યા છે તે બધાંય મનુષ્યેતર હસ્તીઓ હતી. આ ધારણા 
મનુષ્યના અંદર એટલી ઊડે ઉતરી ગઈ હતી કે જ્યારે પણ ઈશ્વરનો કોઈ નેક બંદો લોકોને 
ઈશ્વરનો કોઈ સંદેશ પહોંચાડવા આવતો, તો સૌપ્રથમ લોકો આશ્ચર્યથી પૂછતાં કે આ 
કેવો પયગંબર છે, જે અમારી જેમ ખાય-પીએ છે, ઊંઘે છે અને હરે-ફરે છે ? આ કેવો 
પયગંબર છે જેને અમારી જેમ તમામ આવશ્યકતાઓ પડે છે ? આ બીમાર થાય છે, 
સુખઃદુઃખ સહન કરે છે, ખુશી અને ગમથી પ્રભાવિત થાય છે ? જો ઈશ્વર અમારું 
માર્ગદર્શન કરવા ઇચ્છતો, તો તે અમારા જેવો એક કમજોર મનુષ્ય કેમ મોકલતો ? શું 
ઈશ્વરપોતે નહોતો આવી શકતો ? આ પ્રશ્નો દરેક પયગંબરના આગમન ઉપર ઉપસ્થિત 
થતા હતા અને આ જ વાતોની દલીલ આપીને આ લોકો પયગંબરોનૉં ઇન્કાર કરતા 
હતા. હઝરત નૂહ (અલૈ.) જ્યારે પોતાની જાતિની તરફ સંદેશ લઈને આવ્યા, તો 
કહેવામાં આવ્યું : 


શ્ક્હ્દ 14.૬4₹5(૭ 6554 ટઇજઈડઝી ઉડ કહઠમાટઈ 
ઠહાઈછુદા# ૧ ાલકઇર્ઇ#તકકકાઉ## 


“આ વ્યક્તિ એ સિવાય કંઈ નથી કે તમારા જેવો જ એક મનુષ્ય છે, 
જે તમારા ઉપર શ્રેઠતા અને મોટાઈ મેળવવા ઇચ્છે છે; નહે તો જો 
ઈશ્વર ઇચ્છતો તો ફરિશ્તાઓને ઉતારતો. આ અનોખી વાત તો 
અમે અમારા બાપ-દાદાઓથી કદી સાંભળી જ નહોતી (કે મનુષ્ય 
ઈશ્વરનો પયગંબર બનીને આવે).”” (કુઅનિ, ૨૩:૨૪) 


હઝરત હૂદ (અલે. ) પોતાની જાતિ તરફ માર્ગદર્શન માટે મોકલવામાં આવ્યા, 
તો તેમના ઉપર પણ સૌપ્રથમ આ જ વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો : 


જહઇશ્છહ#ઇઇ હહ «ક #ફઝહડઇનછૂઈાક2 હુ 

ઠેઠ ઝ5 “છી હાઇફટાહૂઈ#્ટૅદ્રઝૂહફ; 
“આ વ્યક્તિએ સિવાય કંઈ નથી કે એક મનુષ્ય છે, તમારા જ જેવો, 
એવું જ ખાય છે જે તમે ખાઓ છો, એવું જ પીએ છે જે તમે પીવો 


છો. જો. તમે પોતાના જેવા જ એક મનુષ્યનું આજ્ઞાપાલન કર્યું તો 
મોટા નુકસાનમાં પડશો.” ઊુર્ચાન, ૨૩૩૩-૩૪) 


[13] 


જ્યારે હઝરત મૂસા અને હારૂન (અલૈ.) ફેરઔનની પાસે સત્યનો સંદેશ લઈને 
પહોંચ્યા, તો તેમની વાત માનવાથી આ જ આધાર પર ઇન્કાર કરી દેવામાં આવ્યો : 


“'શું અમેઅમારાજેવા જ બે માનવીઓ પર ઈમાન લઈ આવીએ.” 
ઃ ઊુર્ચાનિ, ૨૩:૪૭) 

આ પ્રમાણે બરાબર આ જ પ્રશ્ન એ સમયે પણ ઉપસ્થિત થયો, જયારે મક્કાના 
એક નિરક્ષરવ્યક્તિએ ચાળીસ વર્ષ સુધી મૌન જીવન વિતાવ્યા પછી અચાનક એલાન કર્યું 
કે હું ઈશ્વરતરફથી પયગંબર બનાવવામાં આવ્યો છું. લોકોની સમજમાં એ વાત આવતી 
નહોતી કે એક વ્યક્તિ જે અમારી જેમ હાથ, પગ, આંખ, નાક, શરીર અને પ્રાણ રાખે છે 
તે કેવી રીતે પયગંબર હોઈ શકે છે ? તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈને પૂછતા હતા કે : 


*૭ા#ગ્જાટ-હફ૬તઇકાઠ%-છઠડકાડ ડળ ઇઇ# 


શ્ઝી કડ 1હા#ઝડ “ડડ ડડ હારડીવ્ટાજ# 

“આ કેવો પયગંબર છે જે ભોજન લે છે અને બજારોમાં હરે-ફરે છે ? 

કેમ તેની ઉપર કોઈ ફરિશ્તો ન ઉતર્યો કે તેના સાથે રહીને લોકોને 

ડરાવતો ? અથવા ઓછામાં ઓછું તેના માટે કોઈ ખજાનો જ 

ઉતારવામાં આવતો કે પછી તેની પાસે કોઈ બગીચો હોત જેના તે 

ફળો ખાતો ?” (કુરઆન, ૨૫:૭-૮) 

આ ગેરસમજ ઈશદૂતત્વને માનવામાં સૌથી વધારે અવરોધરૂપ બની રહી હતી, 
તેથી કુર્બાનમાં ભારપૂર્વક તેનું ખંડન કરવામાં આવ્યું અને દલીલોથી બતાવવામાં આવ્યું છે 
કે માનવીને સત્ય માર્ગ બતાવવા માટે માનવી જ વધુ યોગ્ય હોઈ શકે છે, કારણ કે 
પયગંબર મોકલવાનો હેતુ ફક્ત શિક્ષા જ આપવાનો નહિં, બલ્કે તેને સ્વયં વ્યવહારમાં 
લાવીનેબતાવવાનો અને અનુકરણ માટેએક નમૂનો પ્રસ્‍તુત કરવાનો પણ છે. આ હેતુ માટે 
જો કોઈફરિશ્તો કે કોઈ અલૌકિક હસ્તી મોકલવામાં આવે, જેમાં માનવીય વિશેષતાઓ 
અનેજરૂરતો ન હોય, તો વ્યક્તિ કહી શકે છે કે અમે તેની જેમ કેવી રીતે અમલ કરી શકીએ 
છીએ, જ્યારે કે તે અમારી જેમ મન અને મનેચ્છાઓ જ નથી રાખતો અને તેની પ્રકૃતિમાં 
એ શક્તિઓ જ જોવા નથી મળતી જે લોકોને ગુનાઓ તરફ લઈ જાય છે. કુઅનિમાં છેઃ 


સ્‍પ%ઇહ્ઇ#૭૦કફ#ક૬ઝવડક્ડાડહઇઇ 


૦%%ઇવ,લકાઠ 


[14] 


“જો ધરતીમાં ફરિશ્તાઓ સંતોષપૂર્વક હરતા-કરતા હોત તો 

અલબત્ત, અમે પણ તેમના ઉપર આકાશમાંથી કોઈ ફરિશ્તાને જ 

પયગંબર બનાવીને મોકલતા.” (કુઅનિ, ૧૭:૯૫) 

પછી સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું કે આ પહેલાં જેટલા પયગંબરો અને માર્ગદર્શકો 
વિભિન્ન જાતિઓમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા તે બધા મનુષ્યો જ હતા, જેમ કે હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ્લ.) છે અને એવી જ રીતે ખાતા-પીતા અને હરતા-ફરતા હતા જે રીતે 
દરેક મનુષ્ય ખાય-પીએ અને હરે-ફરે છે. કુનિ-મજીદમાં કહેવામાં આવ્યું છે ઃ 


ફે. કે ન: જ નાહ 27, %_*5 દ નદ ન -/ 
બકઝાઠક કડ ઝક્કડઇ)ડાડાજહાઝાઇ 
4૮ ડછાકા «૮? ર ન ઈડા ઇન 2 યન છકબ્ઠક૯5 દ 


લ્હઈઇ 
“અમે તમારાથી પહેલાં જે લોકોને મોકલ્યા હતા, તેઓ પણ મનુષ્ય 
જ હતા, જેમના ઉપર અમે વહી (પ્રકાશના) મોકલતા હતા. જો તમે 
નથી જાણતા તો જ્ઞાન ધરાવતા લોકોને પૂછી લો. અમે તે પયગંબરોને 
એવા શરીર નહોતા આપ્યા કે તેઓ ભોજન ન લેતા હોય અને ન 
તેઓ ઢંમેશા જીવંત રહેનારા હતા.” (કુઅનિ, ૨૧:૭-૮) 


## 


હઝ ડ.%-ડટડ-હાણણદડઝાધ્# 
છાડ ડ- ડક 7 ડડઇછા 
“અને અમે તમારાથી પહેલાં જેટલા પણ પયગંબરો મોકલ્યા, તે બધા 


ભોજન લેતા હતા અને બજારોમાં હરતા-ફરતા હતા.” 
ઉઊુઅનિ, ૨૫ઃ૨૦) 


ક્ીડઈણછાઈઇડ#ઇણાકડડાઝડ્ક&કણાઝ(૭૪# 
“અને અમે તમારાથી પહેલાં પણ ઘણાં પયગંબરો મોકલ્યા હતા અને 
તેમના માટે અમે પત્નીઓ પણ પેદા કરી અને તેમને સંતાનો પણ 


આપ્યા હતા.” ઊહુઅનિ, ૧૩:૩૮) 


આ પછી હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ને આજ્ઞા આપવામાં આવી કે તમે પોતે 
માનવી હોવાની સ્પષ્ટ જાહેરાત કરો, જેથી આપના પછી લોકો આપને પણ એ જ 


[12] 


પ્રમાણે ઈશ્વરત્વથી જોડવા ન લાગે, જે પ્રમાણે આપના પહેલાં અન્ય પયગંબરોની સાથે 
કરી ચૂક્યા હતા. તેથી કુર્બાનમાં અનેક જગ્યાએ આ આયત આવી છે : 


પ્્કદટ૬ફછ્ઈ(છી#ફઝ#ડટટકઇાદ્ક)(18 


“હે પયગંબર ! કહી દો કે હું તો માત્ર તમારા જેવો એક મનુષ્ય છું, 
મારા ઉપર “વહી (દિવ્ય પ્રકાશના) કરવામાં આવે છે કે તમારો 
ઈશ્વર એક જ ઈશ્વર છે.” ઊુર્ઓાન, ૧૮:૧૧૦) 


આ ખુલાસાઓએ કેવળ હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ના વિશે જ તમામ ખોટી 
ધારણાઓના દ્વાર બંધ ન કર્યા, બલ્કે અગાઉના તમામ પયગંબરો અને ધાર્મિક મહાતુભાવો 
વિશે પણ આ ગેરસમજને દૂર કરી નાખી. 


(ર) બીજી વાત, જેનું કુર્બાન-મજીદમાં ખૂબ સ્પષ્ટ રૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
છે, તે પયગંબરની શક્તિ અને સામર્થ્યની વાત છે. અજ્ઞાનતા અને મૂર્ખતાને કારણે 
જ્યારે લોકોએ ખુદાના નેક, સદાચારી અને સંયમી બંદાઓને ઈશ્વરના બરાબર કે ઈશ્વર 
જ બનાવી નાખ્યા, તો સ્વાભાવિક રૂપે એ ધારણા પણ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ કે ઈશ્વરના 
આવા નેક બંદાઓમાં અસાધારણ શક્તિઓ હોય છે. ઈશ્વરના કારખાનામાં તેમને કંઈક 
વિશેષ અધિકારો.પ્રાપ્ત હોય છે. કર્મોનો બદલો આપવામાં તેમને હસ્તક્ષેપ કરવાનો 
અધિકાર હોય છે અને પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ બધી વસ્તુઓની તેમને જાણકારી હોય છે. ભાગ્યના 
નિર્ણયો તેમની મરજી અને અભિપ્રાયથી અદલ-બદલ થાય છે. ફાયદો અને નુક્સાન 
પહોંચાડવાની શક્તિ તેમના પાસે હોય છે. જગતની તમામ શક્તિઓ તેમના આધીન 
હોય છે અને તેઓ એક નજરમાં લોકોના હૃદય બદલીને તેમની પથભ્રષ્ટતા અને અંધકારને 
દૂર કરી શકે છે. આવી જ કલ્પનાઓ હતી, જેના આધારે લોકો અલ્લાહના પયગંબર 
હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.) પાસે પણ ચિત્ર-વિચિત્ર માંગણીઓ કર્યા કરતા હતા. તેથી 
કુર્અાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે : 


૯ 


હક 


છઇડઝડક્ડ -[૬ 2 કઝ” 


હણ #વટમહઇ 5 ડઇહહળાઇણ 
કક હાહા ૪કાડટડઈવકકહી્કહ્ટરક્જહાઈ 
હક જઇઇ#ઇઉડકઇઝઇક#હડકપ્ઇ?ઇડ॥ 
ક હહકલ્કાઠડેડડડા હ#કટડટાઝટઇ 

હકઝ#ઉઇકટડક-/કછુડણકકદઈણહ્ઝદક#૮ડઇ 


[16] 


“તેમણે કહ્યું, અમે તો કદાપિ તમારા ઉપર ઈમાન નહીં લાવીએ, 
જ્યાં સુધી તમે અમારા માટે ધરતીમાંથી એક ઝરણું ન કાઢો અથવા 
તમારા માટે ખજૂર અને દ્રાક્ષનો એક બગીચો પેદા ન કરી દો અતે 
તેમાં તમે નહેરો વહેતી ન કરી દો; અથવા તમે કહ્યા કરો છો, આકાશને 
ટુકડે-ટુકડા કરીને અમારા ઉપર નાખી ન દો અથવા અલ્લાહ અને 
ફરિશ્તાઓને અમારા સામે લાવીને ઊભા ન કરી દો અથવા તમારે 
માટે સોનાનું એક ઘર બની જાય અથવા તમે આકાશ પર ચઢી જાઓ, 
અને અમે તમારા આકાશ પર ચઢવા ઉપર પણ ત્યાં સુધી વિશ્વાસ 
નહીં કરીએ જ્યાં સુધી તમે અમારા ઉપર એવું લખાણ ન ઉતારો જેને 
અમે વાંચીએ. હેપયગંબર ! એમને કહો ! પવિત્ર છે મારો પાલનહાર, 
હું એ સિવાય શું કહું કે મનુષ્ય છું, જેને પપગંબર બનાવવામાં આવ્યો 
છે.” ઊુર્ઓાન, ૧૭:૯૦-૯૩) 
ઈશ્વર-પ્રાપ્તિ અને મહાનતા 1િશે જેટલી કલ્પનાઓ લોકોમાં જોવા મળે છે, 
ઈશ્વરે તે બધાનું ખંડન કરી નાખ્યું અને સાફ બતાવી દીધું કે ઈશ્વરીય શક્તિઓ અને 
ઈશ્વરીય કામોમાં પયગંબરનું સહેજ પણ યોગદાન નથી. તેથી ફરમાવ્યું કે અમારી 
પરવાનગી વગર બીજાઓને નુકસાનથી બચાવવું તો. દૂરની વાત છે, પયગંબર સ્વયં 
પોતાને નુકસાનથી બચાવવાનું સામર્થ્ય નથી રાખતા : 
*#કી૪ ત્ડડુઇડઈઇહ્કાહા-ડડહીક 
બ્ડડક્હડધ-ડ૬ ડ# ક હાહ) 
“હે પયગંબર 1! જો અલ્લાહ'તમને કોઈ નુકસાન પહોંચાડે, તો તેના 
[સિવાય કોઈ એ નુકસાનને દૂર કરનાર નથી અને તે તમારા સાથે કોઈ 
ભલાઈ કરવા ચાહે, તો તે દરેક વસ્તુ ૫ર સામર્થ્ય ધરાવે છે.” 
હુર્આાન, ૬:૧૭) 
કાટહઈઉઇઝીણઇડટા%-ડ ક ઢા્કઝ૮ક 
“હે પયગંબર 1 કહો, હું તો મારા પોતાના માટે પણ નફા કે 
નુક્સાનનું સામર્થ્ય નથી ધરાવતો, સિવાય તેના જે અલ્લાહ 
ચાહે.” (કુરાન, ૧૦:૪૯) દિ 
અન્તે ફરમાવ્યું કેપયગંબરની પાસે ઈશ્વરના ખજાનાની ચાવીઓ નથી અને ન તે 
અદશ્યનું જ્ઞાન ધરાવે છે અને ન તેની પાસે અસ્વાભાવિક શક્તિઓ છે. કુર્અાનમાં છે કેઃ 


[17] 


“ઝર ૭ 


ઝ#હકઝાન્ટજફાહ્ટઈદહઠ્છ#ઇટકાકત 
ઠાહકપધકકીહઠ)ઃ હાઇ ઠં) ર 


“(હે પયગંબર 1) કહો, હું તમને એમ નથી કહેતો કે મારા પાસે 
અલ્લાહના ખજાનાઓ છે. ન હું અદશ્યનું જ્ઞાન ધરાવું છું અને ન હું 
તમને એમ કહું છું કે હું ફરિશ્તો છું (અર્થાત્‌ માનવ-સહજ જરૂરતોથી 
રહિત છું). હું તો ફક્ત એ વસ્તુનું અનુસરણ કરું છું, જેની મારા ઉપર 
“વહી (દિવ્ય પ્રકાશના) કરવામાં આવે છે.” (કુઅનિ, ૬:૫૦) 


*કડાહડપ્કકશડ «4 લ:#હઇાડદાટઝઉઇઇ 


છા 2# £-* ત્ર #.₹44% 2 * જ * 
ક૯ત્કક૪જડડડકદ્વડ જી ઠા 


“અને જો હું અદ્શ્યનું જ્ઞાન ધરાવનાર હોત તો પોતાના માટે ઘણાં- 
બધા ફાયદાઓ સમેટી લેતો અને મને કંઈપણ નુક્સાન ન થાત. હું 
તો કેવળ એક સચેત કરનાર છું, અને જે મારી વાત માની લે તેમને 
ખુશખબરી આપનારો છું.” (ફુર્બાન, ૭:૧૮૮) 


અને ફરમાવ્યું કે પયગંબરને હહિસાબ-કિતાબ અને કર્મોનો બદલો આપવામાં 
પણ હસ્તક્ષેપ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. તેમનું કાર્ય ફક્ત સંદેશ પહોંચાડવાનું અને 
સન્માર્ગ બતાવી દેવાનું છે. આગળ પૂછતાછ કરવી અને પકડ કરવી અને લોકોને સજા 
કે ઇનામ આપવું એ ઈશ્વરનું કામ છે. કુર્બાનમાં છે કે : 


શર «2૬ # 2-2 *#-૦૮ ૪ કદ્ર ટ.” ન્ન 
6ૃરષ્ાકતકટહા-ડકકડકડ્ડઝ્હશાહકડઝડહઉ હા 
બ્હક્ઈદૃ ટાકાડ#ઉઇઇબ્ાફડકાહઝકહડદડડઉ 
“(હે પયગંબર !) આ લોકોને કહો કે હું મારા રબ પ્રભુ-પાલનહાર) 
તરફથી સ્પષ્ટ દલીલ પર છું અને તમે તેને ખોટી ઠેરવી દીધી છે. હવે 
એ વાત મારા અધિકારમાં નથી કે જે પ્રકોપ માટે તમે ઉતાવળ કરી 
રહ્યા છો, તે હું પોતે જ તમારા ઉપર ઉતારી દઉં. નિર્ણય સંપૂર્ણપણે 
અલ્લાહના હાથમાં છે. તે જ સત્ય હકીકત બતાવે છે અને તે જ 


સર્વોત્તમ નિર્ણય કરવાવાળો છે. તેમને કહો કે જો ક્યાંક એ પ્રકોપ 
[48] 


મારા અધિકારમાં હોત જેના માટે તમે ઉતાવળા થઈ રહ્યા છો, તો 
મારા અને તમારા વચ્ચે ક્યારનોય ફેંસલો થઈ ગયો હોત. પરંતુ 
અલ્લાહ જ અત્યાચારીઓ સાથે સારી રીતે નિપટવાતું જાણે છે.” 

(ુર્ઓાન, ૬:૫૭-૫૮) 
“(હે પયગંબર !) તમારું કામ તો બસ સંદેશ પહોંચાડી દેવાનુ' છે, 
હિસાબ લેવો એ અમારું કામ છે.” ઊુર્ઓાન, ૧૩:૪૦) 


કંહ્રઝકન્‍કડડાણ#-છઝ;્ઝછઈણતદ 


“(હે પયગંબર !) અમે લોકોના માર્ગદર્શન માટે આ ગ્રંથ સત્ય સાથે 

તમારા ઉપર ઉતાર્યો છે. હવે જે કોઈ સન્માર્ગ ગ્રહણ કરે છે, પોતાના 

માટે જ સારું કરે છે અને જે ગુમરાહીમાં પડે છે, પોતાના હક્કમાં જ 

ખરાબ કરે છે અને તમે તેમના ઉપર કોઈ હવાલદાર નથી.” 

ઊુર્ઓાન, ૩૯:૪૧) 

અને ફરમાવ્યું કે લોકોના દિલોને ફેરવી નાખવા અને જે લોકો સત્ય સ્વીકારવા 
માટે તૈયાર ન હોય, તેમનામાં ઈમાન ઉત્પજ્ઞ કરી દેવું પયગંબરના વશની વાત નથી. તે 
માર્ગદર્શક ફક્ત એ અર્થમાં છે કે ઉપદેશ આપવાનું અને સાવધાન કરવાનું જે તેમનું 
કર્તવ્ય છે, તેનું તેઓ સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરે છે અને જે રસ્તો જોવા ઇચ્છે તેને રસ્તો 
દેખાડી દે છે. કુઅનિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે : 


બ્હ્ડાકદડ)ડદાટ્ટા#ડકડડઝાદટડડહઇ 
હહ ક#ઝ#5ટ-ટકમ્ક્ટ્દદ્રજાહ્ડ્તદ 
બ્હયગ્ક:#છ્ુ 


““તમે મડદાંઓને નથી સંભળાવી શકતા અને ન બહેરાઓ સુધી 
અવાજ પહોંચાડી શકો છો, જયારે કે પીઠ ફેરવીને તેઓ પાછા ફરી 
જાય અને ન તો તમે આંધળાઓને પથભ્રષ્ટતાથી કાઢીને સીધા માર્ગ 
પર લાવી શકો છો. તમે તો કેવળ એ જ લોકોને સંભળાવી શકો છો 
જેઓ અમારી નિશાનીઓ ૫૨ ઈમાન લાવે છે. પછી આજ્ઞાંકેત બની 
જાય છે.” (કુરઆન, ૨૦:૮૦-૮૧) 


[19] 


ન્‌ હાડઝઉ।૦ ૪5 ન્# ડા હડ 2 છ કક કઇ 9». ક્શ્ક્તવછ 
હતર 
“તમે કબરના મડદાંઓને સંભળાવનાર નથી. તમે તોફક્ત સચેત કરી 


દેનારા છો અને અમે તમને સત્ય સાથે ખુશખબરી આપનાર અને 
ડરાવનાર બનાવીને મોકલ્યા છે.” (કુરબાન, ૩૫ઃ૨ર-૨૪) 


પછી એ પણ સ્પષ્ટ બતાવી દેવામાં આવ્યું કે પયગંબરને જે કાંઈ આદર, 
સન્માન અને ઉચ્ચ દરજ્જો પ્રાપ્ત છે, તે તમામ એ કારણે છે કે તે ઈશ્વરનું આજ્ઞાપાલન કરે 
છે, તેના આદેશો ઉપર સારી રીતે અમલ કરે છે અને જે કંઈ દિવ્ય-વાણી તેના ઉપર 
ઉતારવામાં આવે છે, તે તેને યથાવત ઈશ્વરના બંદાઓ સુધી પહોચાડી દે છે. નહિં તો 
જો તે આજ્ઞાપાલનથી મોઢું ફેરવે અને ઈશ્વરની વાણીમાં પોતાના મનથી ઘડીને વાતો 
ભેળવી દે, તો તેની કોઈ મહત્તા બાકી નથી રહેતી. વ છેકેઃ 


હછાઝ્ઝકીવ્રકટઉધ્પ્રકટ ગ્ક્ટઇકહડીઠ્ઈક 
હ્હઝાઈાહકીક 


“અને જો તમે એમની ઇચ્છાઓનું અનુસરણ કર્યું, એ જ્ઞાન હોવા 
છતાં જે તમારા પાસે આવી ગયું છે, તો અવશ્ય આ પરિસ્થિતિમાં 
તમે અન્યાયી હશો.” ઊુર્બાન, ૨:૧૪૫) 


શ્ર! હટ હાઈ ઘટી શક્ક કકક હાહ 
હ, કડક 
“અને જો તમે એ જ્ઞાન છતાં જે તમારા પાસે આવ્યું છે, તેમની 
ઇચ્છાઓનું અનુસરણ કર્યું તો તમને અલ્લાહના પ્રકોપથી બચાવનાર 
કોઈ સમર્થક અને મદદગાર નહીં હોય.” (હુઅનિ, ર:૧૨૦) 
ઘડઠ્ઠબઃક્કઉઇ ૭ ક્ઉટાહડઉદ/ 
22 તત 
“(હે પયગંબર !) એમત્તે કહો, મને આ વાણીમાં પોતાના તરફથી 


કંઈપણ ફેરબદલ કરવાનો અધિકાર નથી. હું તો માત્ર એ જ વસ્તુનું 
અત્તુસરણ કરું છું જે મારા ઉપર “વહી' (દિવ્ય પ્રકાશના) કરવામાં 


[20] 


આવે છે. જો હું મારા પાલનહારની અવજ્ઞા કરું તો મને એક મહાન 
દિવસના પ્રકોપનો ભય છે.” (કુરબાન, ૧૦:૧૫) 


આ વાતો એટલા માટે નથી કહેવામાં આવી કે વ્હાલા પયગંબર (સલ્લ.)થી 
કોઈ અવજ્ઞા કે અલ્લાહની વાણીમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરબદલનો જરા પણ સંદેહ હતો. 
વાસ્તવમાં આ આયતોનો ઉદ્દેશ્ય જગત ઉપર એ હકીકત સ્પષ્ટ કરવાનો હતો કે પયગંબરને 
ઈશ્વરનું જે સામિપ્ય અને નિકટતા પ્રાપ્ત છે, તેનું કારણ એ નથી કે પયગંબરથી ઈશ્વરની 
કોઈ રિશ્તેદારી છે, બલ્કે તેની નિક્ટતાનું કારણ એ છે કે તેઓ ઈશ્વરના અત્યંત આજ્ઞાંકિત 
અને દિલો-જાનથી બંદા છે. 


(૩) ત્રીજી વાત જેનો કુઅનિમાં વારંવાર ખૂબ જ વિગતવાર ઉલ્લેખ કરવામાં 
આવ્યો છે, તે એ છે કે હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.) કોઈ નવા પયગંબર નથી, બલ્કે 
પયગંબરોના ક્રમના એક વ્યક્તિ અને એક કડી છે, જે શરૂઆતથી લઈને આપની નિયુક્તિ 
સુધી ચાલુ રહી, અને જેમાં પ્રત્યેક જાતિ અને દરેક યુગના પયગંબરો સામેલ છે. કુરબાન 
પયગંબરી (ઈશદૂતત્વ)ને કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ એક દેશ કે એક જાતિ માટે વિશેષ 
નથી કરતું, બંલ્કે તે સ્પષ્ટ રીતે જાહેર છે કે અલ્લાહે દરેક જાતિમાં, દરેક દેશમાં અને દરેક 
યુગમાં એવા પવિત્રાત્મા લોકો પેદા કર્યા છે, જેમણે લોકોને સન્માર્ગ તરફ આમંત્રણ 
આપ્યું છે અને પથભ્રષ્ટતાના ખરાબ પરિણામોથી ચેતવ્યા છે. કુર્અાનમાં છે કેઃ 


%9.₹૯22: ક.» કાક 
જ ઝપ્કકઝીટ્ર્કાહ્ડવક 


“કોઈ કોમ (સમુદાય) એવી નથી રહી, જેમાં કોઈ સચેત કરનાર ન 
આવ્યો હોય.” ફુર્બાન, ૩૫:૨૪) 


કાડા કડા ઝ14%-૪હદ# 
હત્ર્દણકા ઝા 
“અને અમે દરેક કોમ (સમુદાય) માં એક પયગંબર મોકલ્યો, જેણે 


સંદેશ આપ્યો કે અલ્લાહની બંદગી કરો અને તાગૂત (શૈતાન)ની 
બંદગીથી બચો.” (કુઅનિ, ૧૯:૩૬) 


આ જ પયગંબરો અને સચેત કરનારાઓમાંથી હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.) પણ 
છે. તેથી કુઅનિમાં અનેક જગ્યાએ કહેવામાં આવ્યું છે કે : 


હ 4. 


૭-૭5 છી, બ્શ્ઝ 5 15 
[21] 


“આ એક સચેત કરનાર છે, પૂરોગામી સચેત કરનારાઓમાંથી.” 
(ુર્ઓન, ૫૩:૫૪) 
ટઠ્ડડ#ડ#ડઇ 
“હે મુહમ્મદ ! નિઃસંદેહ, તમે પયગંબરોમાંથી છો.” 
(કુઅનિ, ૩૬:૩) 
શ્્ક્કહૃઠવ્ઇઇહડધ#હડ્કાહ્ડણડલડકઇડકં 
બ્હકડડડદાધડ છીક; હ કા હક ૭) 
“હે મુહમ્મદ ! કહો, હું કોઈ નિરાળો પયગંબર નથી. હું નથી જાણતો 
કે મારા સાથે કેવો વ્યવહાર કરવામાં આવશે અને તમારા સાથે કેવું 
વર્તન થશે ? હું તો એ જ વસ્તુનું અનુસરણ કરું છું, જે મારા ઉપર 
“વહી” કરવામાં આવે છે અને હું તો કેવળ એક સચેત કરવાવાળો 
છું, સાફ-સાફ.” (કુર્ઓન, ૪૬:૯) 
ઠઝાકબ્વ45 હ.ટા/૪%કદડ#ઇદ 
“મુહમ્મદ કંઈ નથી, બલે એક રસૂલ (સંદેશવાહક) અને એમના 
પહેલાં પણ રસૂલો આવી ચૂક્યા છે.” (કુઅનિ, ૩:૧૪૪) 
એટલું જ નહીં, બલ્કે એ પણ કહી દીધું કે હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.) નો સંદેશ 
એ જ સંદેશ છે, જેના તરફ શરૂઆતથી દરેક પયગંબર બોલાવતો રહ્યો છે અને આપ 
સલ્લ.) એ જ પ્રાકૃતિક ધર્મનો ઉપદેશ આપતા રહ્યા, જેનો ઉપદેશ ઈશ્વરના દરેક 
પયગંબરે હંમેશા આપ્યો છે. કુઅનિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે : 
સ્“્%(ઝ્ડઠાતટાઇઇ્છીતઝાણકદધ્હાઇ# 
છહ#હ્ઉકછડણાડહ્કહ્ડદ 
4-૬. 2-૯-5297 2:-*.,-«-ઝ-2 ૬.4.4 2 “૪- ન્ન્ટ “શ 
હયાત ઝા 55 
પડકકાઠઈન ઝા, ક્ઠાદટલહાઈન્ડક્ ડક 


“કહો, અમે ઈમાન લાવ્યા અલ્લાહ ઉપર અને તે શિક્ષણ ઉપર, જે 
અમારા તરફ અવતરિત કરવામાં આવ્યું છે અને એ શિક્ષણ ઉપર જે 
ઇબ્રાહીમ, ઈસ્માઈલ, ઇસહાક, યાકૂબ અને તેમના સંતાનો ૫૨ 
ઉતારવામાં આવ્યું હતું અને જે મૂસા, ઈસા અને બીજા ઈશદૂતોને 


ર [22] 


તેમના પાલનહાર તરફથી આપવામાં આવ્યું હતું. અમે તેમના વચ્ચે 

ભેદ કરતા નથી અને અમે અલ્લાહના આજ્ઞાંકેત છીએ. તેથી જો આ 

લોકો પણ એવી જ રીતે ઈમાન લઈ આવે જેવી રીતે તમે લાવ્યા છો 

તો તેઓ સન્માર્ગ ઉપર છે.'' (કુઅનિ, ર:૬૧૩૬-૧૩૭) 

પવિત્ર કુર્બાનતું આ સ્પષ્ટીકરણ એ હકીકતમાં કોઈ સંદેહને અવકાશ નથી રહેવા 
દેતું કેહઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.) અગાઉના પયગંબરોમાંથી કોઈને ખોટો ઠેરવવા કે કોઈએ 
લાવેલ સંદેશનું ખંડન કરવા માટે નહોતા આવ્યા, બલ્કે એટલા માટે આવ્યા હતા કેએજ 
સત્ય-ધર્મને, જે પહેલા દિવસથી તમામ કોમોના પયગંબરો પ્રસ્‍તુત કરતા આવ્યા હતા, 
* પછીના લોકોની મિલાવટથી પવિત્ર કરીત્તે તેને ફરીથી પ્રસ્તુત કરી દે. 

(૪) આમ, પવિત્ર કુર્ઓન પોતાને લાવનારની ખરી હેસિયત વર્ણવ્યા પછી 
એ કામોન્ધે અહેવાલ આપે છે, જેના માટે ઈશ્વરે તેમને મોક્લ્યા હતા. 

આ કામો સામાન્યતઃ બે વિભાગોથી સંબંધિત છે - એકનો સંબંધ શિક્ષણથી છે 
અને બીજાનો કર્મથી. 


પ્રથમ વિભાગના કાર્યો આ પ્રમાણે છે : 


(૧) કુઅનિ-મજીદની આયતોનું પઠન કરવું, મનનું શુદ્ધિકરણ, ગ્રંથ અને હિકમત 
ઇયુ શિક્ષણ. પ છેકેઃ 


જ્ઈાઠ્ટર્કડડ રા કપ્્હ્ક્ક્કાકક હકઠ૪ઇ 
હાજ વબ્ત્ત્ય્ડ (“બ કદ: કઝ ય જ વન 
2 2 


“વાસ્તવમાં ઈમાન લાવવાવાળા લોકો ઉપર અલ્લાહનો મોટો ઉપકાર 
છે કે તેણે તેમના વચ્ચેથી જ એક એવો પયગંબર ઉઠાવ્યો, જે તેમને 
તેની આયાતો સંભળાવે છે અને તેમની આત્મશુદ્ધિ કરે છે અને તેમને 
ગ્રંથ અને હિકમતનું શિક્ષણ આપે છે; નહિં તો આનાથી પહેલાં તો 
તેઓ ખુલ્લી પથભ્રષ્ટતામાં પડેલા હતા.” કુરઆન, ૩:૧૬૪) 


આયતોના પઠનનો અર્થ ઈશ્વરના આદેશો અને ઉપદેશોને અક્ષરશઃ સંભળાવી 
દેવું છે. આત્મશુદ્ધિથી તાત્પર્ય એ છે કે લોકોના આચાર અને તેમના જીવનને ખરાબ 
વસ્તુઓ, ખરાબ આદતો અને ખરાબ રીતોથી પવિત્ર કરવામાં આવે અને તેમનામાં 
સદ્ગુણ, શિષ્ટાચાર અને પવિત્ર નૈતિક ગુણોને વિકસિત કરવામાં આવે. ગ્રંથ અને 


[23] 


હિકમતનું શિક્ષણ એ છે કે લોકોને ઈશ્વરના ગ્રંથનો ખરો ઉદ્દેશ્ય અને અર્થ સમજાવવામાં 
આવે. તેમનામાં એવું જ્ઞાન અને દૂરદર્શિતા પેદા કરવામાં આવે કે તેઓ કુઅનિના મૂળ 
આત્મા સુધી પહોંચી શકે અને તેમને હિકમત શિખવાડવામાં આવે, જેનાથી તેઓ પોતાના 
જીવનના તમામ પાસાઓને ઈશ્વરીય ગ્રંથ અનુસાર ઢાળે અને વિકસિત કરતા રહે. 


(ર) ધર્મની પૂર્તિ :- 
હ્૭“ડ# હડડ(દ## #“કહઝકડા 
છ કઝ વક 
“આજેમેં તમારા ધર્મને તમારા માટે પૂર્ણ કરી દીધો, અને તમારા પર 
મારી નેઅમત (બક્ષિસ)ની પૂર્તિ કરી દીધી અને તમારા માટે ઇસ્લામની 
રીતને પસંદ કરી.” (કુરબાન, ૫*૩) 
બીજા શબ્દોમાં કુરબાન મોકલનારે તેને લઈને આવનારથી કેવળ એ જ સેવા 
નથી લીધી કે તેની આયતોનું પઠન કરે, મનનું શુદ્ધેકરણ કરે તથા ગ્રંથ અને હિકમતનું 
શિક્ષણ આપે, બલ્કે તેણે પોતાના આ જ નેક બંદા દ્વારા એ કામને પૂરું કરાવ્યું કે જે 
આયતો માનવ-જાતિને મોકલવી હતી તે બધી તેમની મારફતે મોકલી દીધી. જે 
ખરાબીઓથી માનવ-જીવનને પવિત્ર કરવું હતું, તે તમામ તેમના હાથે દૂર કરીને બતાવી 
દીધી. જે સદ્ગુણોનો વિકાસ જે શાનથી વ્યક્તિઓ અને સમાજમાં થવો જોઈતો હતો, 
તેનો સર્વોત્તમ નમૂનો તેમના નેતૃત્વમાં પ્રસ્‍તુત કરાવી દીધો તેમજ ગ્રંથ અને હિકમતનું 


એવું શિક્ષણ તેમના દ્વારા અપાવી દીધું કે આવનારા તમામ યુગોમાં કુઅનિના હેતુ અનુસાર 
માનવ-જીવૅનનું નિર્માણ કરી શકાય. 


(૩) એ મતભેદોની હકીકતને સ્પષ્ટ કરવી પણ પયગંબરનું કર્તવ્ય હતું, જે વાસ્તવિક 
સત્ય-ધર્મમાં અગાઉના પયગંબરોના સમુદાયો દરમ્યાન ઊભા થઈ ગયા હતા 
અને તમામ આવરણોને હટાવીને, તમામ ભેળસેળ છાંટીને, બધી ઉલઝનો દૂર 
કરીને એ સન્મા્ગને સંપૂર્ણપણે પ્રકાશમાં જાહેર કરી દેવો, જેના ઉપર ચાલવું 
હંમેશાથી ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનો એક માત્ર માર્ગ રહ્યો છે. 

કક ાલ્ઇહકવાકંટક (રઈ છાડઝ્ઉફ;ફ#ઇ 
છાકાપ્ક#૦ કડકડાટ 
હક્ડાદદડાડ- ૭ હકક કવ્ક્ડર હાટટ 


કન્તદ્ 


“૪ શ૬ૃ* ૮૬ ટ 
છ હક્ક ક્મ્ઝ્ક્ક 


[241 


“અલ્લાહ સાક્ષી છે, અમે (હે મુહમ્મદ !) તમારા પહેલાં વિભિન્ન 
સમુદાયો તરફ આદેશો મોકલ્યા. પરંતુ તેપછી શૈતાને તેમના દુષ્કૃત્યોને 
તેમના માટે સુંદર બનાવી દીધા. તેથી આજે તે જ તેમનો સંરક્ષક 
બનેલો છે અને તેઓ પીડાજનક પ્રકોપને પાત્ર બની ગયા છે અને 
અમે તમારા ઉપર આ ગ્રંથ કેવળ એટલા માટે ઉતાર્યો છે કેએ હકીકતને 
તેમના ઉપર જાહેર કરી દો, જેમાં તેમના દરમ્યાન વિભેદ જોવા મળે 
છે અને તેથી આ ગ્રંથ નિર્દેશ અને દયા સાબિત થાય, એ લોકો માટે 
જેઓ આનું અનુસરણ સ્વીકાર કરી લે.” (કુરબાન, ૧૬:૯૩-૯૪) 
#કડાઇકઇહૂફણ૬ઇફ દડ હક્ણ 
શ્રપ્ડઈશડકાદક ક્ફઠ્કઈખટ-બ#ઢહવ્ઝ 
“લ સ્ઝર્ષટ ક હદ્ધા હડ હક્ક ક્ટ 
૦૭કદડક કાહ 
“હે ગ્રંથવાળાઓ ! તમારા પાસે અમારો પયગંબર આવી ગયો છે જે 
તમારા સામે ઘણી એ વાતોને ખોલીને વર્ણવે છે, જેને તમે ગ્રંથમાંથી 
છુપાવો છો અને ઘણી વાતોને માફ કરી દે છે. તમારા પાસે અલ્લાહ 
તરફથી એક પ્રકાશ અને એક સ્પષ્ટ ગ્રંથ આવી ગયો છે, જેના દ્વારા 
અલ્લાહ એ લોકોને જેઓ તેની ઇચ્છાનુસાર ચાલે છે, શાંતિનો માર્ગ 
દેખાડે છે અને તેમને અંધકારમાંથી બહાર કાઢીને પ્રકાશમાં લઈ આવે 
છે અનેસન્માર્ગતરફ તેમનું માર્ગદર્શન ડરે છે.” (ફુર્બાન,૫ઃ૧૫-૧૬) 
(૪) અવજ્ઞાકારીઓને ચેતવણી આપવી, આજ્ઞાકારીઓને ઈશ્વરની દયાની ખુશખબરી 
આપવી અને ઈશ્વરીય ધર્મનો પ્રચાર કરવો. કુઅનિમાં છે કે : 


કઢાઇડકક#દા#ડપ્ડહાઇડાછી હુક છક 
સિ ના 
“હે પયગંબર ! અમે તમને સાક્ષી અને ખુશખબરી આપનાર અને 
સચેત કરનાર અને અલ્લાહની આજ્ઞાથી અલ્લાહની તરફ આઢવાન્‌ 


કરનાર અને એક પ્રકાશિત સૂર્ય બનાવીને મોકલ્યા છે.” 
ઊર્અાન, ૩૩:૪૫-૪૬) 


[22] 


ખપ ુ"-ાનઝનઝન-જૂઉસ-પ%"વઝાઝસરનનઝ-ગઝર-૦૪":-"ઝઝઝસ%-ઝ--ર% 
બીજો વિભાગ વ્યવહારિક જીવન અને તેના મામલાઓ સાથે સંબંધિત છે અને તેના 
કાર્યો આ પ્રમાણે છે : 

૦ નેકીનો આદેશ આપવો, બૂરાઈથી રોકવું, હલાલ અને હરામ (વૈધ-અવૈધ)ની 
સીમાઓસ્થાપિત કરવી અને માનવીને ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈએ પણ મૂકેલ પાબંદીઓથી 
મુક્ત કરવો અને તેમણે સ્વયં લાદેલા બોજથી તેમને આઝાદ કરવા. કુર્અનમાં છે કે : 


દ્રુછા ટડટડ કાડડ &%૬ 


2-૧ 2₹:#:?27 22 2૮27૬૮ ૬57%» .? ન્ન 
#હ્ાહડ/તકડ) ટ##£ક્ઇવ્ઝટ#૪ઇ છક 


-.*,:7૪2: “૮4, :27:7-4૬૯- 2#.[ «7 


૬ ન -૫. 2 _ %૦ 
2811235539 52755 કજ«ક્ય્શ હહર 
ઠહડઝછા,ક કઝૂ/ન્દઠડાહઝી 
“તે તેમને નેકી (સદાચાર)નો હુકમ કરે છે, બૂરાઈથી રોકે છે, તેમના 
માટે પવિત્ર વસ્તુઓને હલાલ અને અપવિત્ર વસ્તુઓને હરામ ઠેરવે 
છે; અને તેમના પરથી તે બોજ ઉતારે છે અને એ બંધનોને કાપે છે, 
જેમાં તેઓ દબાયેલા અને જકડાયેલા હતા. તેથી જે લોકો તેના ઉપર 
ઈમાન લાવે અને તેનું સમર્થન તથા તેની સહાયતા કરે અને એ પ્રકાશનું 
અનુસરણ કરે જે તેના સાથે ઉતારવામાં આવ્યો છે, એ જ લોકો 
સફળતા પામનાર છે.” ઊુર્અાન, ૭:૧૫૪૭) 


9 ઈશ્વરના બંદાઓમાં સત્ય અને ઇન્સાફ સહિત ફેંસલો કરવો. કુઅનિમાં છે 


હા છ પ હ હક હદ ડા હાઝઉાક્ઠાછ] 
હેણ્હ&5 હઝહટક ૩૬-કા 


“(હે મુહમ્મદ !) અમે તમારા ઉપર સત્યની સાથે આ ગ્રંથ અવતરિત 
કર્યો છે, જેથી તમે અલ્લાહે દશવિલ કાનૂન મુજબ લોકોના ફેંસલાઓ 
કરો અને અપ્રમાણિકતા આચરનારાઓના વકીલ ન બનો.” 
ઊુર્અાન, ૪:૧૦૫) 
૦ ઈશ્વરના ધર્મને એવી રીતે સ્થાપિત કરી દેવો કે માનવ-જીવનની સંપૂર્ણ 
વ્યવસ્થા તેના જ આધીન હોય અને અન્ય તમામ જીવન-વ્યવસ્થાઓ તેના સાપેક્ષમાં 
દબાઈને રહી જાય. કુર્અનિમાં છે કે : 


26] 


જા હ્છુ-પ&૬ કરડ અહઝઝકક 
“બળ ઈડા 

“તે અલ્લાહ જ છે કે જેણે પોતાના પયગંબરને હિદાયત (નિર્દેશો) 

અને સત્ય-ધર્મની સાથે મોકલ્યો, જેથી તેને તમામ જીવન-વ્યવસ્થાઓ 
પર પ્રભુત્વ અપાવી દે.'”' (કુઅનિ, ૪૮:૨૮) 

આ પ્રમાણે પયગંબરના કાર્યોનો આ વિભાગ રાજનીતિ, ન્યાય-તંત્ર, નૈતિકતા 
અને સભ્યતાની સુધારણા અને સદાચાર પર આધારિત સભ્યતાની સ્થાપનાના તમામ 
પાસાઓ પર વ્યાપ્ન છે. 

(૫) હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)નું આ કાર્ય કોઈ એક જાતિ, દેશ કે કાળ અને યુગ માટે 
વિશેષ નથી, બલ્કે તે સમગ્ર માનવ-જાતિ અને તમામ યુગો માટે આમ છે. 
ડુર્અાનમાં છે કેઃ 

કાદાક#કાઇવ્પ્ઇશ્ડટઝદ્ધપઝાછ 

છ હઈઉજ%ા9ક 
“(હે મુહમ્મદ !) અમે તમને સમગ્ર માનવો માટે સચેત કરનાર અને 
ખુશખબર સંભળાવનાર બનાવીને મોકલ્યા છે પરંતુ મોટાભાગના 

લોકો જાણતા નથી.” (કુરઅન, ૩૪:૨૮) 

હ્ઃડાહાઈવહઇ:#&;ી.ાઠકજઈહઈઇાણલતક 
9. ન્‍# 97૭. 


ર --”--& 27 €૮ દ્વિ /। 4પ વડ 
ઝમ શદ ઈ-લડઝ2 તઃ 52514 7ઝવ્ટ્ક૦%5 


22" «2 


6 9 «97 ન્ન ડડ, શ્ર્ન 4, ન્ટ 
ઝત “45 


ન્ન 


૬ 


“(હે મુહમ્મદ !) કહો કે હે લોકો ! હું તમારા બધા માટે અલ્લાહનો 
પયગંબર છું, એ અલ્લાહનો જે આકાશો અને ધરતીના રાજ્યનો 
માલિક છે, જેના સિવાય કોઈ ઉપાસ્ય નથી, જે મારનાર અને 
જીવાડનાર છે. તેથી ઈમાન લાવો અલ્લાહ પર અને તે પયગંબર 
“ઉમ્મી નબી' પર જે અલ્લાહ અને તેના આદેશ ઉપર ઈમાન રાખે છે 


અને તેનું અનુસરણ કરો, આશા છે કે તમે સન્માર્ગ પામી લશો.” 
ઊુઅનિ, ૭:૧૫૮) 


મ્ટઇડ-ઇન્‍ ડડ ઠક 45 છી હ્ઝાંડ 
[27] 


“(હે મુહમ્મદ !) કહો, અને આ કુર્ઓન મારા તરફ “વહી' (પ્રકાશના) 
કરવામાં આવ્યું છે, જેથી હું તેના દ્રારા તમને સચેત કરું અને જેને- 
જેને આ પહોંચે.” (કુઅનિ, ૬:૧૯) 
ઠત બ્કટઉહડકટહડક્ઈઝડ્ટઝ 
“આ ઉુઅનિ) તો એક ઉપદેશ છે સમગ્ર જગતવાસીઓ માટે, દરેક 
તે વ્યક્તિ માટે જે તમારામાંથી સત્યવાદી બનવા ઇચ્છે.” 
ઉહુર્ઓાન, ૮૧:૨૭-૨૮) 
(૯) હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ના ઈશદૂતત્વ અને પયગંબરીની એક અન્ય વિશેષતા 
કુરબાન આપણને એ. બતાવે છે કે આપ ઉપર ઈશદૂતત્વ અને પયગંબરીનો 


સિલસિલો સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યો અને આપના પછી દુનિયાને કોઈ અન્ય 
પયગંબરની આવશ્યકતા ન રહી. 
“હણ શ્રભાઠડડ; ડપ્ડટ્કદ્રતઉાઇકઝટ છગન 
“મુહમ્મદ તમારા ુરુરીશોયા કોઈના પિતા નથી, પરંતુ તેઓ 
અલ્લાહના પયગંબરોના (ક્રમનું) સમાપન કરનાર છે.” 
ઉુઅનિ, ૩૩:૪૦) 

આ વાસ્તવમાં અનિવાર્ય પરિણામ છે હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ના ઈશદૂતત્વ 
અને પયગંબરીની સર્વવ્યાપકતા, સર્વકાલીનતા અને ધર્મના પુર્ણ હોવાનું. કારણ કે 
કુઅનિના ઉપર્યુક્ત વર્ણનની દષ્ટિએ હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ની પયગંબરી સમગ્ર 
જગતના માનવો માટે છે, ન કે એક જાતિ માટે; અને આપ (સલ્લ.) દ્વારા તે કાર્ય પણ 
પૂરું થઈ ગયું છે, જેના માટે સંસારમાં પયગંબરોના આવવાની જરૂરત હતી. તેથી એ 
વાત સર્વથા યોગ્ય હતી કે આપ (સલ્લ.)ની સાથે પયગંબરીનો ક્રમ સમાપ્ત કરી દેવામાં 
આવે. આ વિષયને સ્વંય હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)એ સર્વોત્તમ શૈલીમાં એક “હદીસ'માં 
સ્પષ્ટ કરેલ છે. આપ (સલ્લ.) ફરમાવે છે કે : 

“માણું દષ્ટાંત નબીઓમાં એવું છે જાણે કોઈએ એક ખૂબ સુંદર મકાન બનાવ્યું 
અને આખી ઇમારત બનાવીને કેવળ એક ઈંટની જગ્યા છોડી દીધી. હવે જે લોકોએ તેની 
ચારે તરફ ચક્કર લગાવ્યો, તો તે ખાલી જગ્યા ખૂંચવા લાગી અને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે 
જો આ અંતિમ ઈંટ પણ મૂકી દેવામાં આવતી તો મકાન પૂર્ણ થઈ જતું. તો તે અંતિમ ઈંટ 
જેની જગ્યા ઈશદૂતત્વના મહેલમાં બાકી રહી ગઈ હતી, હું જ છું અને હવે મારા પછી 
કોઈ પયગંબર આવનાર નથી.” (બુખારી, મુસ્લિમ) 


[28] 


આ દ્રષ્ટાંતથી પયગંબરીની સમાપ્તિનું સાફ કારણ સમજમાં આવે છે. જયારે 
ધર્મ પૂર્ણ થઈ ગયો, ઈશ્વરીય નિછેશ અને ઉપદેશતું સ્પષ્ટ રૂપે વર્ણન થઈ ચૂક્યું, આદેશ 
અને નિષેધ, ધારણાઓ અને ઉપાસનાઓ, સંસ્કૃતિ અને સામાજિકતા, શાસન અને 
રાજનીતિ, ટૂંકમાં એ કે માનવ-જીવનના દરેક પાસા વિશે પૂરે-પૂરા આદેશો અપાઈ 
ગયા અને જગત સામે ઈશ-વાણી અને ઈશ્વરના પયગંબરનું આદર્શ ચરિત્ર એ રીતે 
પ્રસ્‍તુત કરી દેવામાં આવ્યું કે તે દરેક પ્રકારની ભેળસેળ અને ફેરફારથી પવિત્ર છે અને 
દરેક યુગમાં તેનાથી માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તો પયગંબરીની કોઈ જરૂરત શેષ 
રહેતી નથી. હવે ફક્ત એ વાતની આવશ્યકતા રહી ગઈ છે કે જરૂરત અનુસાર લોકોને 
તેની યાદગીરી અપાવવામાં આવે અને આ કાર્ય સત્ય-ધર્મના વિદ્દાન અને તેના સાચા 
અનુયાયીઓનું સંગઠન સારી રીતે કરી શકે છે. 

(૭) અંતિમપ્રશ્ન જેના સમાધાનની આવશ્યકતા બાકી રહી જાય છે, તે એ છે કે આ 
ગ્રંથ (કુઓન)ને લાવનાર વ્યક્તિગત રૂપે કેવું આચરણ ધરાવતા હતા? 
આપ્રશ્નના જવાબમાં કુઅનિ અન્ય પ્રચલિત ગ્રંથોની જેમ પોતાને લાવનારની 
પ્રશંસાનો પહાડ નથી ખડક્યો, ન તેમની પ્રશંસાને ચર્ચાનો એક સ્થાયી વિષય બનાવ્યો 
છે. અલબત્ત, વાત-વાતમાં સાંકેતિક રૂપે હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ની નૈતિક વિશેષતાઓ 
વ્યક્ત કરી છે, જેનાથી અનુમાન કરી શકાય છે કે એ પયગંબરના વ્યક્તિત્વમાં માનવ- 
શ્રેહ હોવાના સવત્તિમ ગુણો હતા. 


(૧) તેક્હેછે કેતેનેલાવનાર નૈતિકતા અને સુશીલતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલ હતા. 
૦8૬ હૂહૂકડાઈ ૬ “(અને હે મુહમ્મદ !) નિઃસંદેહ, તમે શિષ્ટાચારના 
ઉચ્ચતમ દરજ્જા ઉપર છો.” (કુરબાન, ૬૮:૪0) 


(૨) તેબતાવે છે કે તેને લાવનાર એક એવા દઢ સંકલ્પ અને દરેક પરિસ્થિતિમાં 
ઈશ્વર પર ભરોસો કરનાર માનવી હતા કે જ્યારે તેમની આખી કોમ તેમને સમાપ્ત કરી 
દેવા માટે તત્પર હતી અને તેઓ કેવળ પોતાના એક સાથી સાથે એક ગુફામાં શરણ 
લેવા મજબૂર થઈ ગયા હતા, તે કઠીન મુસીબત વખતે પણ તેમણે [હૈમત નહોતી હારી 
અને પોતાના ઇરાદા ઉપર અટલ રહ્યા. આ વાતને કુર્બાને આ શબ્દોમાં વર્ણવી છે : 


ટશ્જઇકાપ્શાટ_છક્ડીઠડ્ાઉછાઝઇહક્ઝજ્ડડડાડી 
સર કાહઠાહદ#ઝશજડ્્પ્ક 


“યાદ કરો જ્યારે કે વિધર્મીઓએ તેમને કાઢી મૂક્યા હતા, જયારે કે 
તે ગુફામાં કેવળ એક માણસની સાથે હતો, જ્યારે કે તે પોતાના 


8221 


સાથીને કહી રહ્યો હતો કે વ્યથિત ન થાઓ, અલ્લાહ આપણા સાથે 
છે.” ઊુર્ઓાન, ૯:૪૦) 

(3૩) તે બતાવે છે કે તેને લાવનાર વિશાળ-હૃદય, ઉદાર અને સાહસિક હતા, 
જેમણે પોતાના ખરાબમાં ખરાબ શસ્રુઓ માટે પણ મુક્તિ અને માફીની દુઆ કરી અને 
છેવટે ઈશ્વરે તેમને પોતાનો એ અટલ ફેંસલો સંભળાવી દેવો પડ્યો કે તે એ લોકોને માફ 
નહીં કરે. કુઅનિમાં છે કે : 

ટઝ્ક ભ હઈહા-મ૪ડ્ડદ%% ક્કઇડડઃ 

ક જ કાડ્કઝડઉકુ ક 

“ચાહે તમે તેમના માટે માફી માગો કે ન માગો, જો તમે સિત્તેર 

વખત પણ તેમના માટે માફીની યાચના કરશો તો પણ અલ્લાહ તેમને 

માફ નહીં કરે.” ઊુર્ઓાન, ૯:૮૦) 

₹) તે બતાવે છે કે તેને લાવનારનો સ્વભાવ અત્યંત મૂદુ અને નમ્ર હતો. 
તેઓ કદી કોઈની સાથે કઠોર વર્તન કરતા નહોતા અને તેથી જ જગત તેમની ઉપર 
મોહિત થઈ ગયું હતું. કુઅનિમાં છે કે : 
નહ શ; ક દ તદન 
“આ અલ્લાહની કૃપા જ છે કે તમે તેમની સાથે નમ્ર છો, નહિ 
તો જો તમે વાણીના કઠોર અને હૃદયના સખત હોત તો આ બધા 
લોકો તમારી આસપાસથી છંટાઈને અલગ થઈ જતા.” 
ઊુ્ઓનિ, ૩:૧૫૯) 

(પ) તે બતાવે છે કે તેને લાવનાર ઈશ્વરના બંદાઓને સચ્ચાઈના માર્ગ ઉપર 
લાવવાની સાચી તડપ દિલમાં રાખતા હતા, અને લોકોનું પથભ્રષ્ટતા ઉપર હઠાગ્રહી 
થઈ જવાથી તેમના દિલને દુઃખ થતું હતું, ત્યાં સુધી કે તેઓ તેમના ગમમાં સુકાતા જતા 
હતા. કુર્અનિ તેને આ પ્રમાણે વર્ણવેલ છે : 


બત-ક્ડઝકાવાઈઇઇઈટ) કઈ હાડઇટડણ હાઈ 


“(હે મુહમ્મદ !) એવું લાગે છે કે જો તેઓ આ સંદેશ ઉપર 
ઈમાન ન લાવ્યા તો તમે તેમના પાછળ દુઃખમાં પોતાના.પ્રાણ 
ખોઈ નાખશો.” (કુઅઓનિ, ૧૮:૬૪) 


[30] 


ઝડતી 


(૬) તે બતાવે છે કે તેને લાવનારને પોતાના સમુદાયથી અત્યંત પ્રેમ હતો, 
તેઓ તેમની ભલાઈ માટે વ્યાકુળ હતા, તેમના નુકસાનમાં પડવાથી તેમને ઘણું દુઃખ 
થતું હતું અને તેમના માટે સાક્ષાત્‌ દયા અને કરુણા હતા. કુર્અાનમાં છે કે : 


ટ નાખ કઇ “૬૧% હક કેટ! ટીશ્ક#પડ# 
યો વ 7 હકકકદૃ જાનિ 
“તમારી પાસે સ્વયં તમારામાંથી જ એક એવો પયગંબર આવ્યો 
છેકે જેને, તેદરેકવસ્તુ અસહ્ય છે, જે તમને નુકસાન પહોંચાડનાર 
હોય, જે તમારી સફળતા માટે ખૂબ જ આતુર છે અને 
માણવી સાથે અત્યંત માયાળુ અને દયાળુ છે.” 


(ુઅનિ, ૯:૧૨૮) 
(૭) તે બતાવે છે કે તેને લાવનાર ફક્ત પોતાની જ કોમ માટે નહિં, બલ્કે 
સમગ્ર સૃષ્ટિ માટે ઈશ્વરની દયા અને કૃપા હતા. કુર્અાનમાં છે કે : 
બહ ્ ઝુ, ફ્. 4તકજીઢ ી 4 ફ21 નાનુ 
“(હે મુહમ્મદ !) અમે તમને સમગ્ર સૃષ્ટિ માટે રહમત (દયા અને કૃપા) 
બનાવીને મોકલ્યા છે.” (ફુઅનિ, ૨૧૬૧૦૭) 


(૮) તે બતાવે છે કે તેને લાવનાર રાત્રે કલાકો સુધી ઈશ્વરની ઉપાસના કરતા 
અને તેની યાદમાં ઊભા રહેતા હતા. કુર્ઓાનમાં છે કે : 


૮-72 - નક્ન્-ન ૬ 1.0 ૮૮4૮ દ્વા ન્ડ ડ-”જ 
જાકડ્ક્ડઝકકાહકડ્કટ કડાકા ક્ગ્જ 


“(હે મુહમ્મદ !) તમારો પાલનહાર જાણે છે કે તમે રાત્રેલગભગ બે 
તૃતીયાંશ ભાગ સુધી અને ક્યારેક અડધી રાત અને કયારેકએક તૃતીયાંશ 
ભાગ સુધી નમાઝમાં ઊભા રહો છો.” (કુઓનિ, ૭૩:૨૦) 


- (૯) તે બતાવે છે કે તેને લાવનાર એક સાચા મનુષ્ય હતા, ન ક્યારેય પોતાના 
જીવનમાં સત્ય-માર્ગથી ચલિત થયા, ન અશુદ્ધ વિચારોથી પ્રભાવિત થયા અને ન તો. 
કદી તેમણે એક શબ્દ પોતાના મનેચ્છાના અનુસરણમાં સત્ય વિરુદ્ધ મોઢેથી કાઢ્યો. 
કુરાનમાં છે કેઃ 


ટં્કં#।ટુદરહષઇાક્હ:ક્કધ્છનક્પ્તકધ 
[31] 


“(લોકો !) તમારા “સાહેબ' ન કદી સન્માર્ગથી ચલિત થયા 
અને ન શુદ્ધ વિચારોથી ફર્યા અને ન તો તે મનેચ્છાથી બોલે છે. 
ફુર્ઓનિ, ૫૩:૨-૩) 


(૧૦) તે બતાવે છે કે તેને લાવનારનું વ્યક્તિત્વ સમગ્ર સંસાર માટે અનુકરણીય 
આદર્શ છે અને તેમનું સમગ્ર જીવન શિષ્ટાચારનું ખરું માપદંડ હતું. કુર્બાનમાં છે કે : 


44 ક ત્્દ 
“4-44. ક્‌ ની દર્જ દર્શક હૈભ્કહટ ઝમાના 
“તમારા માટે પયગંબરના વ્યક્તિત્વમાં એક ઉત્તમ આદર્શ છે. 

(ઊુઅનિ, ૩૩:૨૧) 


કુઅનનું અધ્યયન કરવાથી કુર્અનને લાવનારની કેટલીક અન્ય વિશેષતાઓ 
ઉપર પણ પ્રકાશ પડે છે, પરંતુ આ લેખમાં વધુ વિગતનો અવકાશ નથી. જે કોઈ વ્યક્તિ 
કુઅનિનું અધ્યયન કરશે તે સ્વયં જોશે કે અન્ય સામયિક ધર્મગ્રંથોથી વિપરીત આ ગ્રંથ 
પોતાને લાવનારને જે રૃપમાં પ્રસ્તુત કરે છે તે કેટલું સ્પષ્ટ, શુદ્ધ અને દોષરહેત છે. તેમાં 
ન ઈશ્વરત્વનો કોઈ અંશ જોવા મળે છે, ન તેની પ્રશંસા અને વખાણમાં અતિશ્યોક્તિ છે, 
નઅસાધારણ અને અસ્વાભાવિક શક્તિઓ કુર્બાનને લાવનાર પયગંબર (હઝરત મુહમ્મદ 
સલ્લ.)ના અંદર બતાવવામાં આવી છે, અને ન તેને ઈશ્વરના કાર્યોમાં ભાગીદાર અને 
હિસ્સેદાર ઠેરવવામાં આવેલ છે, અને ન તેને એવા દોષોથી આરોપિત કરવામાં આવેલ 
છે જે એક માર્ગદર્શક અને સત્ય-સંદેશવાહકની શાનને કલંકિત કરી શક્તા હોય. જો 
ઇસ્લામી સાહિત્યના તમામ પુસ્તકો જગતમાંથી લુપ્ઠ પણ થઈ જાય અને માત્ર કુરાન જ 
બાકી રહી જાય, તો પણ હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લ.)ના વ્યક્તિત્વ વિશે કોઈ ભ્રમ કે 
ગેરસમજ, સંદેહ અને અવિશ્વસનીયતાને અવકાશ નથી. આપણે સારી રીતે જાણી 
શકીએ છીએ કે આ ગ્રંથને લાવનાર એક સિદ્ધ મનુષ્ય હતા, શ્રોઠ આચારથી પરિપૂર્ણ 
હતા, અગાઉના પયગંબરોની પુષ્ટિ કરતા હતા, તેઓ કોઈ નવા ધર્મના પ્રવર્તક નહોતા 
અને મનુષ્યેતર કોઈ અસ્વાભાવિક હેસિયતના દાવેદાર પણ નહોતા. તેમનો સંદેશ 
સમગ્ર સંસાર માટે છે, તેમને ઈશ્વર તરફથી કેટલીક નિશ્ચિત સેવાઓ માટે નિયુક્ત 
કરવામાં આવ્યા હતા અને જ્યારે તેમણે તે સેવાઓ સંપૂર્ણપણે બજાવી લીધી, તો 
પયગંબરીનો ક્રમ તેમના ઉપર સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યો. 


-૦-- 


[32] 


